


Internasyonalismo 


Pahayagan ng Internasyunal na Komunistang Tunguhin sa Pilipinas 
Taon: 2011 


Ang taong 2011 ay nakitaan ng mga malawakang protest at welga ng mga manggagawa at 
maralita sa iba't-ibang bahagi ng munodo. Naging inspirasyon ng uri ang mga asembliya sa 
Ehipto at Espanya. Ang Espanya ang may pinaka-abanteng karanasan sa kasalukuyan kung 
paano ilunsad ang isang independyenteng kilusang masa na ginawang “modelo” ng kilusang 
okupasyon sa Amerika. 





Riot police scuffle with sitting demonstrators gathered in protest against the government's austerity measures at Barcelona's Plaza 
de Catalunya May 27, 2011. Dubbed "los indignados" (The Indignant), tens of thousands of protesters have filled the main squares 


of Spain's cities since May 15th, in a wave of outrage over economic stagnation and government austerity, marking a shift after 
years of patience. Reuters 


Editoryal: 
Huling lumabas ang pahayagang Internasyonalismo noong 2009. Ngayon lang ito nasundan muli. 


Ang dahilan ay ang limitasyon ng seksyon sa Pilipinas ng Internasyunal na Komunistang Tunguhin (IKT) sa pagpalabas ng paha- 
yagan. Kaya sa unang Kumperrensya ng seksyon noong Disyembre 2010 ay napagkaisahan na ilabas ang pahayagan isang beses sa 
isang taon. 


Tapat sa katotohanan ng kapasidad ng isang maliit na seksyon ng isang internasyunal at internasyunalistang organisasyon ang 
ipaalam sa mga nagsusuring elemento at simpatisador ng IKT sa Pilipinas ang malaking limitasyon ng organisasyon. 


Subalit, may tiwala kami na habang bumabangon ang militanteng kiang paggawa sa Pilipinas ay maraming lilitaw na mga nag- 
susuring elemento, simpatisador at membro ng IKT na boluntaryong tutulong upang maging mas madalas ang paglabas ng paha- 
yagan lalupa't kinakaharap ngayon ng uring manggagawa ang matinding atake ng uring kapitalista at ang pagsisikap ng una na 
ipagtanggol ang uri laban sa huli. Higit sa lahat, dumarami ang mga nagsusuring elemento sa buong mundo na naghahanap ng mga 
kasagutan sa kanilang mga tanong kung bakit ang mga malalaking organisasyon at partido ng Kaliwa ay walang makabuluhang na- 
gawa sa mga pagsasamantala at pang-aapi ng kapitalismo. 


Isang Importanteng sangkap ang komunistang pahayagan para maipaabot sa uring manggagawa ang E a at pana- 

wagan sa mga nagbabagang isyung kinakaharap ng uri. Isa din itong sanggunian ng mga militanteng proletaryado sa kanilang mga 

diskusyon at pagtitipon. Sa pangkalahatan, sisikapin ng Internasyonalismo na maging isa sa mga salik para organisahin at mulatin 

nari ang kanilang sarili para sa pagtayo ng komunistang lipunan. Ang mga ito ang tungkulin ng pahayagang Internasyonalismo sa 
ilipinas. 


Nais din naming ipaalam sa mga mambabasa na ang mga artikulong nakasulat sa Internasyonalismo ay mababasa din sa aming 
website. Ang mga ito ay seleksyon ng mga matitingkad at pinakamahalagang artikulo na nalatahala na sa aming website — 
tl.internationalism.org 


Sa teknikal at aspetong disenyo, sisikapin ng lupong editoryal na gaganda ang porma at presentasyon ng pahayagan sa paningin ng 
mga mambabasa sa susunod na labas nito ngayong taon. 


Umaasa kaming sa kabila ng maraming limitasyonng teknikal ng Internasyonalismo ay tangkilikin ito ng mga nagsusuri at militan- 
teng elemento sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga kontribusyon, komentaryo at suhestyon. 


- Lupong Editoryal - 


Mga pag-alsa sa Tunisia at Ehipto: Ang pinakamabisang 
pakikiisa ay makauring pakikibaka 


Nasa ibaba aag sa tagalog ng pahayag ng seksyon ng Inter- 
nasyunal na Komunistang Tunguhin sa Britanya hinggil sa 
kasalukuyang dumadaluyong na mga pag-aalsang masa sa 
Hilagang Aprika at Gitnang Silangan. 


Ang burges na media at ang iba't-ibang paksyon ng Kaliwa ay 
nagtatambol na ito ay isang 'rebolusyon', na ito ay mea kilusan 
para sa demokrasya. Ang naghaharing uri sa Pilipinas sa 
pangunguna ng rehimen ni Benigno poio Aquino ay ipag- 
mayabang na naman ang "People Power Revolution" noong 
1986 kung saan naluklok ang kanyang ina na si Corazon Aqui- 
no at ihalintulad ang nangyayari ngayon sa Ehipto sa 'Edsa 1986 
Revolution". 


Tunay ngang malakas ang impluwensya ih, demokratikong 
mistipikasyon sa mga pangyayari ngayon sa Tunisia at Ehipto 
laluna't ang mga rehimen doon ay diktadura at kurakot gaya ng 
naranasan ng mga Pilipinong manggagawa noong panahon ng 
diktadurang Marcos. At narito ang peligro na mauwi sa pagkat- 
alo ang mga kilusan doon ngayon. 


Subalit sa likod ng ingay ng burges na demokrasya ay nakikita 
naman sa ibaba, bagamat mahina pa, ang isang proletaryong 
kilusan pn sa isang tunay na pagbabago sa bulok na lipunan. 
Isang kilusan na pinangunahan ng mga militanteng manggaga- 
wa sa mga bansang ito. 


Sa panig ng Pilipinas, matagal ng nalasap ng masang Pilipino 
ang banais ng T demokratikong rehimen na pumalit sa dikta- 
durang Marcos, agay na hindi malimutan ng mga nagsusuring 
elemento at grupo sa Pilipinas. Ang diktadura at demokratikong 
porma ng paghari ng uring burges ay walang kaibahan sa esen- 
sya. 


Hindi pa naglaho sa alaala ng mga nagsusuring pwersa sa Pilipi- 
nas ang bangis ng estado mula sa panahon ni Corazon Aquino 
hanggang sa panahon ni Gloria Arroyo, at maging sa kasalu- 
kuyang paghahari ng paksyong Aquino na tinaguriang isang 
'popular" na pangulo. ng n ito ay lumitaw matapos ang 
isang 'rebolusyon para sa demokrasya' noong 1986. 


Ngayong buwan ng Pebrero ay lalakas na naman ang mistipi- 
kasyon ng "People Power" sa 1986 lalupa't ang anak ni Cora- 
zon Aquino ang nasa Malakanyang. At tiyak tutulong ang re- 
himeng Aquino sa pangkalahatang kampanya ngayon o 
nasyunal na burgesya sa pangunaguna ng imperyalistang 
Amerika sa panawagang "ibalik ang demokrasya" sa Hilagang 
Aprika at Gitnang Silangan. 


Kaalinsabay nito ay dagdag sa ingay ng naghaharing uri ang 
lahat ng paksyon ng Kaliwa sa ripa para palakasin pa ang 
mistipikasyon sa burges na demokrasya sa pamamagitan ng 
kanilang bangkarotang linya na 'dalawang-yugtong rebolusyon’, 
gerilya-ismo, parliyamentarismo at repormismo. 


Kaya nararapat lamang na lalupang magsuri ang mga rebolusy- 
onaryong elemento sa Pilipinas sa mga peraan ngayon sa 
mundo, sa ma naglalagablab na mga pakikibaka ng mamama- 
yan laban sa bulok na kaayusan. At mula sa pagsusuring ito ay 
peo ng malalim ang mistipikasyon ng demokrasya, ang 

angkarotang linya na "dadaan muna sa demokratikong rebo- 
lusyon" ang, nakikibaka ng mga atrasadong bansa gaya ng sa 
Pilipinas, Hilagang Aprika at Gitnang Silangan bago pa ang 
sosyalista-proletaryong rebolusyon. 


Ang pakikiisa ng manggagawang Pilipino sa pakikibaka sa 
Ehipto ay hindi makikita sa pagsuporta sa mistipikasyon ng 
demokrasya na siyang ninanais ng naghaharing uri sa Ehipto at 
ng mga Hapag kapangyarihan sa pannungwna ng im- 
pna istang Amerika kundi sa makauring pakikibaka laban sa 

apitalistang gobyerno ni Noynoy Aquino at sa lahat ng paksy- 
on ng burgesya sa Pilipinas. 


Internasyonalismo 
Pebrero 11, 2011 


Ang kulog sa Tunisia at Ehipto ay umalingaw-ngaw sa Algeria, 
Libya, Morocco, Gaza, Jordan, Syria, Iraq, Bahrain at Yemen. 
Anumang bandila ang dinadala ng mga demonstrador, ang ugat 
ng lahat ng mga protestang ito ay ang pandaigdigang krisis ng 


kapitalismo at ang direktang epekto nito: kawalan ng trabaho, 
pagtaas ng presyo ng bilihin, panggigipit, at 4 panunupil at 

orupsyon ng mga gobyernong namahala sa brutal na mga 
atake sa istandard ng pamumuhay. Sa madaling sabi, ang mga 
ito ay katulad ang pinagmulan sa pag-alsa ng mga kabataang 
Griyego laban sa panunupil ng polisya sa 2008, sa pakikibaka 
laban sa 'reporma' sa pensyon sa Pransya, sa rebelyon ng mga 
estudyante sa Italya at Britanya, at sa mga welga ng mangga- 
gawa mula sa Bangladesh at Tsina at mula sa Espanya hang- 
gang sa USA. 


Ang determinasyon, katapangan, at pakikiisang pinakita sa 
mga lansangan sa Tunis, Cairo, Alexandria at marami pang 
syudad ay tunay na inspirasyon. n mga masang nagbarikada 
sa Tahrir Square sa Cairo o kahalintulad na pampublikong 
mga lugar ay nagtulong-tulong para may makain sila, nila- 
banan ang mga atake ng mga goons ae een at polis- 
ya, nanawagan sa mga sundalo na makiisa sa kanila, inalagaan 
ang mga sugatan, hayagang itinakwil ang sektaryang dibisyon 
sa pagitan ng Muslim at Kristyano, sa pagitan ng mga relihiy- 
oso af sekular. Sa mga komunidad bumuo sila ng mga komite 
para ipagtanggol ang kanilang ari-arian mula sa mga mag- 
nanakaw na minamanipula ng polisya. Libu-libo ang nagwelga 
ng ilang araw at maging linggo na nagparami pa sa bilang ng 
mga demonstrador. 


Naharap sa multo ng malawakang pag-alsa, sa bangungot ng 
osibilidad na paglawak sa buong "mundo ng Arabo' at maging 
agpas pa, ang naghaharing uri sa buong mundo ay tumutugon 

gamit ang kanyang pinakamaasahang dalawang sandata: pa- 

nunupil at mistipikasyon. Sa Tunisia, marami ang binaril sa 
lansangan, pero ngayon dineklara ng naghaharing uri ang sim- 
ula ng transisyon tungong demokrasya, sa Ehipto, pinagsasal- 
itan ng zeta Mubarak ang pamamalo, pamamaril, pag- 
tear gas at paghahabol sa mga nagprotesta at pahayag ng mala- 
bong mga pangako. Sa Gaza, Inaresto ng Hamas ang mga 
demonstrador na nagpakita ng pakikiisa sa mga pagasa sa 

Tunisia at Ehipto, sa West Bank pinagbawal ng PLO ang 

"walang pahintulot na pagtitipon" na nanawagan ng suporta sa 

mga pag-aalsa, at sa Topi apuran ng rehimen na binuo ng 

'mapagpalayang' US at Britanya ang mga protesta laban sa 

kawalan ng trabaho at kakulangan ng pagkain. Sa Algeria, 

matapos mapigilan ang SYA na pag-aalsa, gumawa ng mga 
konsesyon na nag-legalisa sa malalamyang porma ng protesta: 
sa Jordan binuwag ng Hari ang kanyang gobyerno. 


Sa internasyunal na antas, pinagsasalitan din ng naghaharing 
uri ang kanyang lenggwahe: ang iilan - laluna ng kanan, at 
syempre ang mga naghahari sa Israel - hayagang sumuporta sa 
rehimeng Mubarak bilang tanging balwarte laban sa pag-agaw 
ng mga Islamista. Pero ang susing mensahe ay binigay ni 
Obama: matapos ang inisyal na pag-aalinlangan, ang mensahe 
ay kailangang bumaba si Mubarak at bumaba agad. Ang 
"transisyon tungong demokrasya' ay isinusulong balag tanging 
daan para sa mga naghihirap na masa sa Hilagang Aprika at 
Gitnang Silangan. 


Ang mga peligrong kinakaharap ng kilusan 


Naharap sa dalawang peligro ang kilusang masa na nakasentro 
sa Ehipto. Ang una ay ang diwa ng pag-aalsa ay malunod sa 
dugo. Tila ang inisyal na pagtatangka ng rehimeng Mubarak 
na iligtas ang sarili sa pamamagitan ng paggamit ng kamay na 
bakal ay napahina: una, umatras ang polisya sa lansangan sa 
harap ng malawakang mga demonstrasyon, at ang pagp awa- 
la ng mga goons na maka-Mubarak sa nagdaang linggo ay 
nabigo na pahinain ang determinasyon ng mga demonstrador 
na magpatuloy. Sa naturang mga komprontasyon pinakita ng 
hukbo ang kanyang sarili bilang 'nyutral', minsan ay parang 
kampi sa mga anti-Mubarak na pagutipan at pinagtanggol sila 
mula sa mga atake ng mga maka-rehimen. Walang duda na 
marami sa mga sundalo ay sumisimpatiya sa mga protesta at 
hindi handa na barilin ang mga masa na nasa lansangan, ang 
ilan sa kanila ay lumayas na sa hukbo. Sa mga opisyal n 
hukbo, tiyak may mga paksyon na nais ng bumaba si Mubara 
ngayon. Pero ang hukbo ng kapitalistang estado ay hindi nyu- 
tral. Ang kanyang 'proteksyon' sa Tahrir Square ay isa ring 
porma ng pagkontrol, isang malawak na kulungan, at kung 
Rapin tiyak gagamitin ang hukbo laban sa pinagsaman- 
talahang populasyon, liban lang kung magtagumpay ang masa 
na makuha ang suporta ng ordinaryong sandalo at epektibong 
mabuwag ang hukbo bilang organisadong bahagi ng ka- 
pangyarihan ng estado. 


Pero narito ang pangalawang malaking peligro na kinakaharap 
ng kilusan: ang peligro ng malawak na ilusyon sa demokrasya. 
Ang paniniwala na ang estado, matapos ang ilang reporma, ay 
magawang magsilbi sa sambayanan, ang paniniwala na “lahat 
ng mga taga Ehipto', liban sa 1ilang kurakot na indibidwal, ay 
magkatulad ang batayang interes. Ang paniniwala na nyutral 
ang hukbo. Ang paniniwala na ang malubhang kahirapang di- 
naranas ng mayorya ng populasyon ay mapangingibawan kung 
merong buhay na parliyamento at mawala na ang arbitraryong 
paghari ni Ben Ali o Mubarak. 


Ang mga ilusyong ito, na araw-araw sinasabi ng mga demon- 
strador sa kanilang sariling pananalita at mga istrimer, ay 
nagpapahina sa tunay na kilusan para sa kalayaan, na susulong 
lamang bilang kilusan ng uring Mae a Ana na lumalaban para 
sa aay ailn interes, na iba mula sa ibang panlipunang 
istrata, at higit sa lahat salungat sa interes ng burgesya at ng 
kanyang mga partido at paksyon. Ang hindi mabilang na mga 
ekspresyon ng pakikiisa at pag-oorganisa sa sarili na nakita na- 
tin sa ngayon ay repleksyon ng tunay na proletaryong elemento 
sa kasalukuyang panlipunang mga pag-aalsa; at, tulad ng sinabi 
ng maraming nagprotesta, umaasa sila ng bago at mas makata- 
ong lipunan. Pero itong bago at mas magandang lipunan ay hin- 
di mabuo sa pamamagitan ng parliyamentaryong eleksyon, sa 
pagluklok kay el Baradei o ng Muslim Brotherhood o ng kahit 
anong paksyon ng burgesya bilang ulo ng estado. Ang mga 
pakayong ito na malamang malagay sa kapangyarihan dahil sa 
akas ng 1lusyon ng masa, ay hindi mag-alinlangang gagamit ng 
panunupil laban sa masa kalaunan. 


Maraming nagsasabi ng “rebolusyon' sa Tunisia at Ehipto, kap- 
wa mula sa pangunahing media at ultra-kaliwa. Pero ang tang- 
ing rebolusyon na may katuturan ngayon ay ang proletaryong 
rebolusyon, dahil nasa yugto na tayo kung saan ang kapitalismo, 
demokratiko o diktadura, ay walang Daoa sa sangkatauhan. 
Ang rebolusyong ito ay magtagumpay lamang sa internasyunal 
na antas, lagpasan ang lahat ng pambansang hangganan at ibag- 
sak ang lahat ng estado ng mga bansa. Ang mga makauring 
pakikibaka at pangmasang pag-aalsa ngayon ay unang hakbang 
tungo sa rebolusyong ito, pero naharap sila sa lahat ng tipo ng 
balakid; at para maabot ang layunin ng rebolusyon, malalimang 
pagbabago sa pampulitikang organisasyon at kamulatan ng 
milyun-milyong tao ang dapat maganap. 


Ang sitwasyon sa Ehipto ay sumada ng istorikong sitwasyon na 
kinaharap ng Panpa sa pan kalahatan. Nasa terminal na 
pagbulusok ang kapitalismo. Walang anumang maibigay ang 
naghaharing uri na perspektiba para sa kinabukasan ng mundo; 
pero hindi pa mulat ang pinagsamantalahang uri sa kanyang 
sariling kapangyarihan, sa kanyang sariling programa para sa 
pagbabago sa lipunan. Ang ultimong peligro ay kung ang tem- 
poraryong pagkapatas ay mauwi sa "mutwal na paakawasak ng 
naglalabanang mga uri", na sinabi ng Manipesto ng Komunista - 
patungo sa kaguluhan at pagkawasak. Pero makita lamang ng 
uring manggagawa, ng proletaryado, ang me pinay na ka- 
pangyarihan sa pamamagitan ng tunay na mga pakikibaka, at ito 
ang dahilan kung bakit ang nangyayari ngayon sa Hilagang 
Aprika at Gitnang Silangan, sa kabila ng kanyang mga kahinaan 
at ilusyon na humaharang nito, ay tunay na tanglaw sa mga 
manggagawa sa buong mundo. 


At higit sa lahat ito ay panawagan sa mga proletaryado sa aban- 
teng mga bansa, na nagsimula ng bumalik sa daan ng paglaban, 
na gawin ang susunod na hakbang, ipakita ang kanilang prak- 
tikal na pakikiisa sa mga masa ng “ikatlong daigdig' sa pama- 
magitan ng pagpalawak sa kanilang sariling paglaban sa panggi- 
pipit at kahirapan, at sa paggawa nito ay malantad ang lahat ng 

asinungalingan ng kapitalistang kalayaan at demokrasya, na 
matagal na nilang masaklap na naranasan. 


WR, 5/2/11 


“Naharap sa multo ng malawakang pag-alsa, 
sa bangungot ng posibilidad na paglawak sa 

buong 'mundo ng Arabo' at maging lagpas pa, 
ang naghaharing uri sa buong mundo ay tumu- 


tugon gamit ang kanyang pinakamaasahang 
dalawang sandata: panunupil at mistipikasy- 
on.” 





Manggagawa ng mundo: 


Isang uri, isang problema, isang laban! 
(Pahayag ng Internasyonalismo sa 
Internasyunal na Araw ng Manggagawa 2011) 


Nagulantang ang mga naghaharing uri sa mundo sa sunod-sunod 
na mga pag-alsa ng mga manggagawa at mamamayan sa Git- 
nang Silangan at Hilagang Aprika. Matapos ang pag-alsa sa 
Tunisia, parang apoy na kumalat ito mula Ehipto hanggang Lib- 

a. Niyanig gim ng mga malawakang protesta o Jordan, 
raq, Iran, Yemen, Bahrain, Syria, at Saudi Arabia. Habang si- 
nusulat ang aiai ito ay indi pa humupa ang lagablab ng 
apoy ng mga pag-aaklas. 


Pero hindi lang sa a Silangan at Hilagang Aprika na- 
ramdaman ang malakas na lindol ng mga pag-aalsa. Maraming 
welga ng manggagawa a porto sa Tsina. Sa Uropa nitong 
mga huling buwan ng 0 ay nagkaroon ng malawakang 
protesta A mga kabataang estudyante sa Britanya at Italya at 
maging sa Pilipinas din at Puerto Rico laban sa pagbawas ng 
estado sa badyet para sa edukasyon at mga benepisyo. Ganito 
rin ang nangyari sa Pransya laban sa pagbawas sa pensyon n; 
manggagawa. Kahalintulad din ang mea kaganapan sa Portugal, 
Espanya at Greece. Hindi rin nagpahuli ang mga manggaga- 
wang Amerikano laluna sa Wisconsin. 


Sa madaling sabi, kapwa niyanig ng napakalakas na lindol ng 
pag-aklas ang atrasado at abanteng mga bansa, ang imperyalista 
at "semi-kolonyang" mga nasyon tulak ng matinding kahirapan, 
kawalan ng Lo at pagbawi ng mga gobyerno sa mga napa- 
NA ng mga manggagawa sa kanilang pakikibaka sa 
nakaraan. 


Ang mga kaganapan sa taong 2010-2011 ay walang katulad sa 
lawak at dami ng mga lumahok na nap we at mamamayan. 
Magkatulad ito o lampas pa nga sa lawak na naabot noong 
unang rebolusyonaryong alon ng 1917-23 kung dami ng mga 
bansa ang pag-uusapan. 


Ang mga problemang pea ng mga manggagawa sa mga ban- 
sang ito ay magkatulad sa pangkalahatan: kahirapan, kawalan ng 
trabaho, hindi sapat na sahod, mapanupil na mga rehimen, atbp. 


Hindi lang mga mahirap na bansa gaya ng Pilipinas ang dumara- 
nas ng matinding kahirapan at panunupil. Ganito din ang nara- 
nasan at pinapasan ng mga manggagawa at mamamayan sa Git- 
nang Silangan na pinupuntahan ng maraming manggagawang 
Pilipino[1] at sa mga mayayamang bansa gaya ng Britanya, 
Pransya, Italya at Amerika. 


Muling napatunayan ang katumpakan ng sinabi ng Manipesto 
ng Komunista na "manggagawa ng mundo, magkaisa!" hindi 
lamang dahil ang uring manggagawa ay ang tanging rebolusy- 
onaryong uri sa lipunang kapitalista kundi dahil komon ang mga 
roblemang dinaranas ng proletaryado sa buong mundo at iisa 
prang ang dahilan ng kanilang kahirapan: a ol 
mo. Mas lalong lumitaw at luminaw na walang kaibahan ang 
kalagayan ng mga manggagawa saan mang bansa sila nakatira at 
anong kategorya ng kapitalista at estado ang nang-aapi at nag- 
sasamantala sa kanila: ito man ay diktadura, demokratiko, "anti- 


"n 


imperyalista", "sosyalista" o "komunista" [2]. 
Laban natin, tayo ang magpasya! 


Salungat sa kadalasang narinig at nabasa natin sa burges na me- 
dia at sa propaganda ng Kaliwa, sa pangkalahatan ang mga pag- 
alsang naganap o bilang ispontanyong kilusan pero 
nakitaan ng mga binhi ng pag-oorganisa sa sarili ng manggaga- 
wa at mamamayan sa batayang antas[3]|. Patunay lamang ito na 
may kapasidad ang masang A na organisahin ang sarili at 
magpasya sa kanyang sariling laban na independyente sa kontrol 
ng anumang organisasyon ng burgesya at unyon: Sa kalagitnaan 
at huling bahagi na nagawang kontrolin ng isang paksyon ng 
burgesya ang mga kilusan it0[4] Salamat sa indirektang tulong 
ng Kaliwa at unyon doon[5|, nagtagumpay ang isang paksyon 
ng naghaharing uri na gamitin ang galit ng masa para sa kanil- 
ang pansariling interes. 


Mas litaw ito sa digmaang sibil na pumutok ngayon sa Libya. 


Ang Bang kilusan na sa simula ay tunay na kilusang masa la- 
ban sa rehiment Khadaffy ay nakontrol na ngayon ng kabilang 
paksyon ng naghaharing uri. Kapwa ang KING on'[6] (mga 
balimbing" na mga berdugo ng rehimeng Khadaffy ay biglang 
naging mga "lider" ng "demokratikong" pag-alsa) at ang dikta- 
durang Khadaffy ay sinasakripisyo ang buhay ng daang libong 
mamamayan para sa kanilang anid na interes sa kapangyai- 
han. Salamat sa "makataong' denam ng mga imperyalistang 
kapangyarihan sa Kanluran|7] sa Libya, mas lalupang naghirap 
ang momoa a Libyan at ang mpa manggagawa na galing 
sa ibang bansa (kasama na ang OFWs) sa digmaang wala si- 
lang kinalaman. 


Demokrasya at nasyunalismo kontra proletaryado! 


Mas malakas ang ilusyon ng demokrasya sa mga bansang 
pinaghaharian ng diktadura o ng mga lider at pamilya nila na 
ilang dekadang nakaupo sa kapangyarihan. Ito ang panyari sa 
Pilipinas, Libya at Tunisia[8]. Walang duda na ang kahirapan 
at oe na ilang dekada na nilang tinitiis ang dahilan kung 
bakit nag-aklas ang mamamayan sa Gitnang Silangan at 
Hilagang Aprika. At mas lalo itong pinalala ng bangis na pang- 
aapi at pagsupil ng mga awtoritaryan at totalitaryan na mga 
rehimen gaya ng sa Libya. 


Salamat sa propaganda ng imperyalistang kapangyarihan at 
Kaliwa sa demokrasya mayoriya ng masa ang naniniwalang 
gaganda ang kanilang kalagayan kung maalis na sa kapangyari- 
an. BHE mga Ben Ali, Mubarak at Khadaffy. Ganito din ang 
aniwala ng malawak na masa sa Pilipinas noong 1986 "People 
ower" o ang tinagurian ng burgesyang Pilipino na "yellow 
revolution". 


Gaya ng nangyari sa Pilipinas matapos bumagsak si Marcos 
noong 1986, mabilis na nalantad sa mata ng masa sa Tunisia at 
Ehipto na ang mga rehimeng pumalit matapos ang 
"demokratikong rebolusyon" ay walang kaibahan sa pinalitan: 
mapang-api at mapanupil[9]. 


Malinaw din na ang pag-alsa sa Tunisia ang naging mitsa ng 
mga pag-aklas na ito sa maraming bansa. Pero dapat suriin ito 
sa balangkas ng internasyunal na serye ng mga pakikibakang 
masa na nagsimula pa noong 2006-2007 sa Greece, ng mala- 
wakang welga sa Pransya at pag-alsa ng mga estudyante sa 
Britanya noong 2010. Sa DAO sabi, ang mga kaganapan 
ngayon sa Gitnang Silangan at E Aprika ay bahagi ng 
internasyunal na pagsulong ng pakikibaka laban sa kapitalismo 


mula ng pumutok ang pinakamalalang krisis ng sistema noong 
007. 


Malaking bahagi ng kabuuang OFWs ay nasa Gitnang Silangan 
bilang mga manggagawa sa pabrika, planta, opisina at domestic 
helpers. Madaling mabuo ang diwa ng pakikiisa ng OFWs sa 
nakibakang masa doon dahil ang mga ipinaglalaban nila ay siya 
ring dahilan kung bakit nangibang bayan at iniwan nila an 
mga pamilya nila dito sa Pilipinas: kahirapan, mababang swel- 
do, mapanupil at kurakot ang gobyerno. 


Maa una sa karanasan ang manggagawang Pilipino laban 
sa diktadura at "demokratikong rebolusyon", mas mayaman sa 
aral ang Gitnang Silangan at Hilagang Aprika. 


Sa Tunisia at Ehipto patuloy na nakibaka ang masang mangga- 
gawa laban sa pumalit na rehimen. Bagamat malakas pa rin ang 
Impluwensya ng burges na demokrasya sa naturang mga re- 
hiyon, patuloy na sinusulong ng kilusang manggagawa doon 
ang mga makauring kahilingan sa lansangan. Salungat sa Pili- 
pinas kung saan nanawagan ang maoistang Partido Komunista 
at opori yon Bg suporta sa pumalit na rehimeng Aquino sa 
1986. Magkaiba man ang dahilan ng maoistang partido at opo- 
sisyon[10] sa pagsuporta sa rehimeng Corazon Aquino, 
magkatulad pa rin ang kanilang balangkas: isang popular na 
lider na iniluklok sa pamamagitan ng "demokratikong" pag- 
alsa ang pumalit sa diktadurang Marcos. 


Anti-imperyalismo: 


i e anti-kapitalismo, 
urgesya! 


anti-pambansang 


Hinubaran mismo ng mga pag-alsa ngayon sa Gitnang Silangan 
ang bangkarotan a a Ta linya u kasa- 
ma na ug. iba't-ibang paksyon ng Kaliwa sa Pilipinas. Kapwa 
target ng kilusang protesta ang mga rehimen na anti-US at maka 
“US: Ang "anti-imperyalistang" gobyerno sa Iran ay naharap sa 
kilusang ly at welga mula ng manalo sa eleksyon si Ah- 
madinejad. DAG at minasaker din ng rehimeng Ahmad- 
inejad ang mga Iranian na nais magtipon upang suportahan ang 
pangmasang pag-aklas sa karatig na mga bansa. Brutal na mi- 
nasaker ng "sosyalista" at "anti-impeyalistang" rehimeng Kha- 
daffy ang kanyang sariling mamamayan. Ganito din ang naga- 
nap sa Gaza at West Bank na kontrolado ng "anti- 
imperyalistang" Hamas at PLO. Kaya naman tahimik ang Kali- 
wa sa mga krimen ng kanilang mga alyadong rehimen ng ina- 
kusahan nito ang mga nag-aklas na "ahente ng imperyalis- 
mo"[11] habang nagsusumigaw ng "demokratikong rebolusyon" 
sa mga kilusan para ibagsak ang mga rehimen sa Tunisia, 
Ehipto, Yemen, Saudi Arabia at Bahrain na alyado ng Amerika. 


Ni katiting ng marxistang | Ana sa imperyalismo bilang 

sistema ng pandaigdigang kapitalismo na nasa kanyang deka- 

denteng yugto mula pa noong 1914 ay walang alam ang Kaliwa 

Aia sa kanilang obsesyon at pagkamuhi sa imperyalistang 
merika. 


Mangagawang Pilipino, mahigpit na panghawakan ang in- 
ternasyunalismo! 


Bagamat mahirap hulaan ang kahihinatnan ng mga kasalu- 
kuyang pakikibaka sa Gitnang Silangan at Hilagang Aprika da- 
hil mabilis na nagbago-bago ang balanse ng pwersa habang 
umiigting ang pakikibaka, inspirasyon para sa manggagawang 
NN ang mga ag Kna ngayon doon[12|. Napakahalagang 
aral din ang makukuha nila sa mga pakikibaka doon. At isa na 
dito ang walang alyansa o anumang suporta sa alinmang paksy- 
on ng naghaharing uri ito man ay administrasyon o oposisyon. 
Isa pang aral ay ang kapasidad ng uring pinagsamantalahan na 
organisahin Ja sarili at magpasya sa direksyon ng laban na 
hindi sumasandal sa mga unyon o alinmang organisasyon ng 
Kanan at Kaliwa. Subalit ang inakamahalagang aral sa lahat ay 
ang pagtakwil ng mga ideolohiyang burges na demokrasya at 
nasyunalismo dahil hinahatak lang nito ang pakikibaka tungo sa 
pag atalo at panunumbalik ng sistemang siyang dahilan ng ka- 
irapan at kaguluhan sa mundo: kapitalismo. 


Wala sa pagsandal sa burges na oposisyon, sa burges na parliya- 
mento, sa demokrasyang burges, sa pakikidigmang gerilya at 
estadong kapitalista ang kinabukasan ng uring proletaryado kun- 
di nasa kanilang mga kamay mismo, nasa mga asembliya ng 
manggagawa at armadong pag-aalsa para ibagsak ang estado. 


Kailangan ang pakikiisa ng manggagawang Pilipino sa 
po ng mga kapatid na mane eapAWa sa Gitnang Si- 
langan, Lilagana Aprika, Amerika at Uropa. Ito ang diwa ng 
internasyunalismo, ang tunay na diwa ng Mayo Uno, ang inter- 
nasyunal na araw ng manggagawa sa buong mundo. 


Ang ibig sabihin ng pakikiisa ay pagtakwil sa alinmang paksyon 
ng naghaharing uri na naglalabanan doon laluna sa Libya kung 
saan nagaganap ang digmaang sibil. Ang pakikiisa ay ang pag- 
sama ng ame mga kapatid na OFWs sa pakikibaka ng mga 
manggagawa doon para sa trabaho, sahod at benepisyo na bina- 
bawi ngayon ng uring kapitalista. Dapat lumahok ang mga 
OFWs doon sa mga asembliya ng manggagawa (kung meron 
man) para pag-usapan ang direksyon ng laban at ang perspek- 
tiba ng pakikibaka. 


Sa loob ng Pilipinas, ang ekspresyon ng pakikiisa ay isulong 
ang makauring pakikibaka laban sa mga atake ng pambeng 
kapital. Hindi ito makamit sa pagaralan ng pakikipag-usap 
sa a buwayang kongresista para isabatas ang P125 dagdag- 
sahod o tanggalin ang polisyang kontraktwalisasyon. Lalunang 
hindi ito maipanalo sa pagpunta sa kabundukan para sa geri- 
lyang pakikidigma. Makukuha ito sa lansangan, sa mga mala- 
wakang demonstrasyon at welga ng maraming pabrika, sa mga 
asembliya ng manggagawa, hanggang sa armadong rebolusyon 
ng uri para ibagsak ang gobyerno. 


Ang panawagan ng Kaliwa na tulungan ng gobyerno ng Pilipi- 
nas na pauwiin ang mga OFWs doon at beyan ng sapat na tra- 
baho dito ay walang batayan sa realidad. Matagal ng walang 
kapasidad ang estado ng Pilipinas na bigyan ng sapat na trabaho 


at sahod ang manggagawang Pilipino. Wala ng kapasidad ang 
poon anr kapitalismo para bigyan ng magandang kinabu- 

asan ang masang proletaryado. Kaya nga naging patakaran na 
ng mga gobyerno sa Pilipinas mula pa sa nakaraan hanggang sa 
kasalukuyan na itaboy ang mga mahihirap na manggagawa sa 
ibang bansa dahil isa ito sa mahalagang pinagkukunan ng pera 
ng parasitikong estado. Samakatuwid ang mga gobyerno sa at- 
rasado at mahirap na mga bansa gaya ng Pilipinas ay siyang 
a mismo ng manggagawa para magtrabaho sa 
ibang bansa. Kahit Kaliwa pa ang nasa tuktok ng kapitalistang 
estado sa Pilipinas, wala pa rin itong kapasidad na bigyan n 
sapat na trabaho at sahod ang manggagawang Pilipino sa loo 
ng bansa dahil ang nasa matinding krisis ay ang Paa 
kapitalismo mismo kung saan lubusan ng integrado ang lahat ng 
mga pambansang ekonomiya sa mundo. 


Sa loob man ng bansa o labas nagtatrabaho, parehas lamang ang 
kalagayan ng mga manggagawa sa buong mundo dahil ang pan- 
dain nieang sistema mismo ay bangkarota na. Ang solusyon sa 
problema ng mga manggagawa ay hindi "pambansang rebolusy- 
on" kundi pandaigdigang rebolusyon para ibagsak ang kapitalis- 
mo. 


Nais Ka hatakin ng Kanan at Kaliwa ang uring manggaga- 
wa sa ideolohiyang nasyunalismo para tiisin ang hirap at pag- 
sasamantala ng kani-kanilang pambansang burgesya sa ngalan 
ng "pagmamahal sa inang bayan". Ito ang nangyari sa Hilagang 
Korea, Byetnam, Venezuela at Cuba. 


Ngayong Mayo Uno, kailangang magdiskusyon at magmuni- 
muni ang lahat ng militanteng manggagawa at nagsusuring ele- 
mento sa Pilipinas: May ibang pagpipilian pa ba sa kasalukuyan 
maliban sa komunistang rebolusyon o pagkawasak ng mundo? 
Daan pa ba patungong sosyalismo ang demokrasya at nasyunal- 
ismo sa mga atrasadong bansa gaya ng Pilipinas? Paano ibagsak 
ang kapitalismo at itayo ang komunismo sa Paanan krisis 
ng dekadenteng kapitalismo? Ito ang mga tanong na kailangang 
sagutin hindi ng mga "teoretisyan" ng "kilusan" kundi ng 
masang manggagawa at maralita mismo. 


Mayo 1, 2011 


[1] Sa 2009 may naitalang kabuuang 669,042 land-based OFWs 
ang nasa Gitnang Silangan Kung saan 10,383 dito ang nasa Lib- 
a (POEA, 2009 Overseas Employment Statistics) 
D1 Sa Gitnang Silangan kapwa ang "anti-imperyalistang" Iran 
at Libya at maka-imperyalistang Ehipto ay niyanig ng mga ma- 
lawakang protesta ng manggagawa at mamamayan dahil sa 
ang-aapi at panunupil. Ang "komunistang" Tsina at 
sosyalistang" rehimen ne Pepanyi at Greece ay naharap sa mga 
welga ng A Ang diktador na si Ben-Ali sa Tunisia at 
ang demokratikong Britanya at Amerika ay kapwa walang 
pagkakaiba sa pagsasamantala sa kanilang mga manggagawa at 
mamamayan., 
[3] Sa Tunisia at Ehipto mas klaro ang pangunguna ng masan 
mane ERBIN sa mga kilusang protesta at welga sa pagpafalsi 
sa gobyerno ni Ben Ali at Mubarak. Sa simula hindi ito 
kontrolado ng unyon o ng anumang pampulitikang organisasyon 
ng burgesya, nasa Kanan man o Kaliwa, Sa Ehipto naman ay 
umusbong ang mga binhi ng 8 -oorganisa sa sarili ng mama- 
mayan sa ilang mga komunidad para ipagtanggol ito laban sa 
mpa magnanakaw na suportado ng pulisya ni Mubarak. Noong 
huling bahagi ng pag-alsa sa Ehipto, sa Tahrir, kung saan daang 
libong mang meno at mamamayan ang nagdemonstrasyon ng 
ilang araw, litaw doon ang independyenteng mga diskusyon, 
debate at koordinasyon ng masa. May ganitong tipo din ng 
asembliya ng manggagawa ang nabuo sa pakikibaka ng mang- 
prawane Pranses sa 2010 laban sa pagbawas ng pensyon at 
atunayan ay nagpatuloy pa ang mga asembliyang ito ngayon 
para halawin ang aral sa pakikibaka laban sa atake ng gobyerno. 
inorya man ang bilang ng mga lumahok sa mga asembliya, ito 
ay binhi na para payabungin pa sa susunod na mga laban ng 
uring manggagawa. ` i 
Cl Nangyari ito dahil sa pangkalahatan ay malakas pa ang im- 
p m ng burges na ideo oiui demokrasya at nasyunal- 
1smo sa hanay ng masa na ilang dekadang sinasalaksak sa kanil- 
ang kaisipan ng naghaharing uri. 
5| Sa kabila ng radikal na lenggwahe ng "rebolusyon" at 
sosyalismo", palagiang taktika ng Kaliwa ang pakikipag- 
alyansa sa burges na oposisyon upang ibagsak ang naghaharing 
paksyon. Ayon sa kanila, ang taktikang ito ay "mas lalakas 


5 


daw ang kilusang masa. Salungat naman ito sa naging resulta 
na pinakita ng. Kanayaa yan. laging ang masa ang nagamit ng 
naghaharing uri at sa huli, paksyon pa rin ng ma mapagsaman- 
tala at mapang-api ang naluklok sa kapangyarihan. Kahit saang 
bahagi a laluna sa abanteng mga bansa ang panang 
unyon at Kaliwa ay para kontrolin ang kilusang masa at ibaling 
ang galit nito sa repormismo at parliyamentarismo. 
[6T ng "oposisyon" na nakabase sa Al-Baida ay pinamunuan 
ng dating Ministro sa Hustisya ni Khadaffy na si Mustafa Mo- 
hamed Abud Ajleil habang ang isa pang paksyon ng 
"oposisyon" na nakabase sa Benghazi ay pinamunuan ni 
Ghoga, isang sikat na abogado para sa karapatang pantao. 
Magkaribal man ang mga ito komon naman ang kanilang pro- 
grama: ipagpatuloy ang kapitalismo sa Libya at ang mga lider 
ay Dea ating berdugo ng rehimen sa loob ng 40 na taon. Ang 
ATO ay pumusta sa "oposisyon" na nakabase sa Benghazi. 
Kinilala na ito ng Prans a bilane "bagong gobyerno" sa Libya. 
gl Ang "makataong" digmaan ay tabing lamang sa tunay na 
igmaang nangyari ngayon sa Libya: imperyalistang digmaan. 
Sa pangunguna ng imperyalistang Britanya at Pransya, at sa 
a e papel ng imperyalistang Amerika, sinusulsulan 
nila ang "oposisyon" para ibagsak ang rehimen ni Khadaffy. 
Habang ang imperyalistang Tsina at Puea naman, kasama ang 
Kaliwa (kasali na dito ang maoistang Partido Komunista ng 
Pilipinas (PKP) at ang "leninistang" Partido ng Manggagawang 
Pilipino (PMP) ay kritikal ang suporta sa gobyernong Kha- 


daffy. 
[8] Ša Tunisia ang diktador na si Ben Ali ay naghari ng 30 ta- 
on. Sa Pilipinas ang diktador na si Marcos ay naghari ng 16 
taon. Sa Libya ang diktador na si Khadaffy ay naghari ng 40 
taon. Ito rin ang nangyayari sa mga kapitalistang bansa na ma- 
lakas pa ang labi ng pyudal na pampulitikang Kaa an gaya ng 
Saudi Arabia. Pero halata agad ang ipokrasya ng Kaliwa laluna 
an maa maoista: nagsisigaw ng nepotismo sa mga lider na 
maka-USA pero bulag at pipi naman sa mga bansang 
"sosyalista" o "anti-imperyalista" gaya ng Hilagang Korea, 
Cuba at Libya. | : 
pl Sa Ehipto na pinasikat ng Kaliwa na piy ng demo- 

atikong rebolusyon" ay nagdeklara ang rehimeng militar ng 
kriminalisasyon sa mga protesta at welga. . 

10] Para sa maoistang partido sa Pilipinas isang mayor na 
pagkakamali ang polisyang boykot sa eleksyon. Ibig sabihin 
dapat pasaspasyaa ang patakaran nito sa snap eleksyon noong 
1986 kaya ang pagtuwid nila sa kanilang "pagkakamali" ay 
kritikal na suporta sa pumalit na rehimen. Ang burges na opo- 
sisyon naman ni Marcos ay buo ang suporta sa paksyong Aqui- 


no. 

[11] Hindi maipagkaila na mayroong mga lider ng oposisyon o 
ang buong oposisyon mismo ay may direktang kaugnayan sa 
mga imperyalista sa Kanluran sa digmaang sibil sa Libya. Pero 
hindi ang kabuuang mga manggagawa at mamamayan na nag- 
alsa laban sa pang-aapi at panunupil. Dagdag pa, alin ba sa mga 
mahihinang bansa sa mundo ang hindi nakasandal sa mga im- 
peryalistang kapangyarihan? Lahat sila nakasandal ito man ay 
ang imperyalistang Amerika o karibal nito na imperyalistang 
kapangyarihan gaya ng Tsina, Iran o Venezuela sa kasalukuyan 
o sa dating imperyalistang USSR sa nakaraan. S 

[12] Maaring ang kahihinatnan ng mga pakikibaka ay ibayon 
susulong ito patungo sa tuluyang pagbagsak ng mga kapital- 
istang estado at pag-agaw ng uring mangagawa sa kapangyari- 
hang pampulitika o kaya lubusang manaig ang Da paksyon 
ng naghaharing uri - oposisyon - at tuluyang malunod sa ilusy- 
on ng demokrasya, eleksyon at parliyametarismo ang masa o 
kaya manaig ang mga rehimeng nais ibagsak ng taumbayan 
matapos dadanak ang maraming dugo sa isang imperyalistang 
digmaan. Naa ang maging papel ng kilusang mang- 
gagawa sa Tapa Upang magtuloy-tuloy ang pakikibaka sa 
pagbagsak ng lahat ng paksyon ng naghaharing uri. 


“Nais lamang hatakin ng Kanan at Kaliwa 
ang uring manggagawa sa ideolohiyang 
nasyunalismo para tiisin ang hirap at pag- 
sasamantala ng kani-kanilang pambansang 


burgesya sa ngalan ng "pagmamahal sa 
inang bayan". Ito ang nangyari sa Hilagang 


Korea, Byetnam, Venezuela at Cuba.” 





Krisis sa utang at 
ang kinabukasan ng kapitalismo 


ia krisis sa utang na nagsimula sa Amerika ay mabilis ng ku- 
malat ngayon sa Uropa, hindi lang sa Espanya, Portugal, Italya, 
kundi maging sa Pransya at Britanya. Alam ng lahat na kun 
"may sakit ang Amerika, tiyak lalagnatin ang buong mundo". 
Paano na kaya kung ang namilipit na sa sakit ay ang "puso" 
mismo ng pandaigdigang kapitalismo - ang buong abanteng 
kapitalistang mga bansa sa Amerika at Uropa? 


Ang kasalukuyang pandaigdigang krisis na nagsimula noong 
2007 ay tinagurian ng marami na "krisis sa utang" o "krisis 
Ka Subalit ang sinisisi ng mga burges na eksperto at 

aliwa ay ang pagiging ganid ng mga bangko sa tubo, ang 
paglobo ng ispekulasyon at "kawalan ng pampulitikang ka- 
pasyahan ng mga estado sa mga abusadong Maala Sa mga 
atrasadong bansa naman, ang sinisisi ng Kaliwa ay ang 
" agiging tuta ng mga estado sa dikta ng Kanluran o ng IMF- 


Kaya naman nagkakaisa ang lahat ng paksyon ng Kaliwa sa 
Pilipinas na isa sa mayor na solusyon pa uunlad ang bansa ay 
debt moratorium o debt cancellation. At kung ang gobyerno ay 
maging tunay na "makabayan at uunahin nito ang interes ng 
Pilipinas", tiyak lalago ang ekonomiya ng bansa at ang makikin- 
anan ay ang tony mamamayang Pilipino. Sa madaling sabi, 
ang kailangan ng bansa ay isang gobyerno na "matatag na 
sasalungat sa dikta ng Kanluran, ng IMF-WB-WTO". 


Kailangang suriin nating mabuti kung ano ang papel ng utang sa 
kapitalismo at ang ebolusyon nito mula noong panahon nila 
Marx hanggang ngayon. Ang artikulong ito ay hindi kompre- 
hensibong tumatalakay sa usapin ng papel ng ufang sa kapitalis- 
mo kundi isang balangkas lamang upang mas mapalalim pa ang 
ating pag-unawa dito at makita kung ano ang hinaharap ng 
kasalukuyang sistema. 


Bago ang lahat, kailangan nating maglatag ng ilang datos hing- 
gil sa ebolusyon ng utang ng Pilipinas: 


Ang eksternal/dayuhang utang ng Pilipinas ay tumataas mula 
USS51.9 bilyon sa 2000 tungo sa USS59.77 bilyon sa 2011. 
Nitong 2011 ang bayot ng estado para pambayad utang ay 
Php823,270,000,000. Para sa 2012 pambansang badyet, ang 
parukalan ilaan para pambayad utang ay 

hp689,207,000,000. Kahit bumaba ang nakalaang pera pam- 
bayad utang sa 2012, hindi nito maitago ang katotohanang 
lubog sa utang ang Pilipinas. 


Kahit lumang datos na ang nasa ibaba, makikita pa rin natin ang 
tunguhin ng paglaki ng utang kumpara sa GDP ng bansa: 


Noong 2001, ang pampublikong utang ng Pilipinas ay Php4.41 

trilyon o 12076 ng GDP. Sa 2002. ito ay naging 128% n GDP, 

n 2003, naging 130% ng GDP na katumbas ng US$105.35 
ilyon. 


Sabi ng Kaliwa, pne pangunahing dahilan bakit lubog sa utang 
ang Pilipinas ay dahil sa mga polisiya at batas nito hinggil sa 
utang, at sa pagiging kurakot ng mga opisyales ng gobyerno. 


Ang utang sa sistemang kapitalismo 


1. Hindi iiral ang kapitalismo kung walang utang. Subalit iba 
ang Fanen ng utang noong 19 siglo kung saan progresibo at 
lumalawak pa ang sistema at ng pumasok ito sa Kanyang deka- 
denten yugto - imperyalismo - noong 20 siglo. Sa 19 siglo, sa 
pangka ahatan, ang utang ay naging daan upang lalupang uun- 
ad ang sistema at magkamal ng tubo. Sa madaling sabi, ang 
utang sa panoni ito ay aon ng tunay na halaga, ng tunay 
na produksyon. Kaiba sa 20 siglo kung saan sa pangkalahatan 
ang utang ay gumawa na lamang ng pekeng (fictitious) halaga 
at pamilihan. 


2. Ng sumambulat ang krisis sa sobrang produksyon noong 
1960s, ang solusyon ng internasyunal na Bungesya ay utang. 
Para mabili ang sobrang produkto sa pamilihan, kailangang 
pautangin nito ang atrasadong mga bansa at pati ang mga mang- 
gagawa sa abanteng mga bansa. Ang utang ay naging artificial 
stimulant para patuloy na gagalaw ang pandaigdigang ekonomi- 


ya. 


3. Dahil nasa permanenteng krisis na ang sobrang produksyon 
sa panahon ng aper alismo, sumabog an pondugdirang 
resesyon noong 1973-75. Mula noon, "sumuko" na ang aban- 
Ka bansa sa pag-asang ang atrasadong mga bansa gaya 
ng Pilipinas ang lalamon sa sobrang produksyon sa pandaigdi- 
gang pamilihan. Sa halip na makatulong, naging malaking 
problema na ang utang para sa burgesya. Pero walang magawa 
gag sistema kundi patuloy na gamitin ito dahil hindi na ga- 
galaw ang ekonomiya ng mundo kung walang niang Jom ili 
ng mga produkto. Dahil dito, mula ka aparn ng 1970s, an 
mga abanteng bansa na, partikular ang Amerika, ang bumibili 
sa E ahagi ng produksyon ng mundo[1]. Ang resulta: 
patuloy na lomobo ang utang ng mga bansang ito. Katunayan, 
ang Amerika ang numero unong may pinakamalaking utang sa 
buong mundo]. Ang utang ng Amerika hanggang 2010 ay 
umabot na sa Uss13 trilyon. Ang kasalukuyang kabuuang 
utang ng pinakamakapangyarihang kapitalistang bansa sa 
mundo ay katumbas ng 36046 ng kanyang GDP! 


Solusyon sa utang: Utang pa rin 


Mula ng sumambulat ang krisis noong 1960s lubog na sa 
utang ang buong mundo. Sa bawat pagsabog ng krisis - 1970s, 
1980s, 1990s, 2007 - ang solusyon ng burgesya ay ibayong 
pangungutang. 


Lahat ng mga Kalan rehimen sa Pilipinas, mula kay 
Marcos hanggang kay Noynoy Aquino, ay nangakong paliitin 
o kaya palayain ang Pilipinas sa utang. Pero kabaliktaran ang 
nangyari: lalong lumaki ang utang ng bansa![3] Hindi polisiya 
ng estado ang problema kundi ang estado mismo at ang siste- 
ma. 


Hindi ba pwedeng simpleng ideklara lang ng naghaharing uri 
na "kanselado na ang lahat ng utang" para mawala na ang 
krisis sa utang? At pagkalapog ay magsimula ang kapitalistang 
mundo ng pakikipagkalakalan ng panay. na ang lahat sa 
mundo ng pamilihan? Ito ay imposibleng mangyari. 
Unang-una, ang ugat ng krisis sa panahon ng imperyalismo ay 
krisis ng sobrang produksyon at pagkipot ng pandaigdigang 
amilihan. Ang ultimong dahilan nito ay ganap ng nasakop ng 
apitalismo ang buong mundo. Halos lahat kundiman lahat ng 
Tahan sa daigdig ay ganap ng integrado sa pandaigdigang kala- 
kalan at pamilihan. Wala ng solusyon sa krisis ng sobrang 
produksyon sa panahon na lubos ng nasakop ng kapital ang 
daigdig, kaiba sa 19 siglo na maraming lugar pa ang hindi- 
kapitalista ang sistema. Mula 1960s nangibabaw na ang ar- 
tipisyal na Ma (nakabatay sa utang) at apa na pera 
(perang wala ng katumbas na halaga sa tunay na ekonomiya) 
na inilaan sa mga i ng mga ito ang nagpapa- 
alaw sa ekonomiya ng mundo. Subalit ito ay may hangganan, 
angganan na naabot na noong 2007. 


Pangalawa, ang simpleng deklarasyong "wala ng utang" ay 
hindi lunas sa krisis ng sobrang produksyon. Kailangang mai- 
benta ang mga ito para hindi babagsak ng tuluyan ang sistema. 
Higit sa lahat, ang kapitalismo ay isang sistemang nabubuhay 
sa labis na halaga. Kaya natural lamang na hindi kayang bilhin 
ng uring manggagawa at buong populasyon ang labis na 
produktong nagawa nila. 


Pangatlo, ipagpalagay natin na "wala ng utang" sa kasalu- 
kuyan, wala na bang utang sa hinaharap? Tingnan natin: 


Gaya ng. nakasaad sa itaas, naturalesa ng kapital na hindi 
kayang bilhin ng uring pr ih at populasyon ng kapital- 
istang mundo ang labis na halagang ginawa nito. Ibig sal ihin, 
ang krisis ng sobrang produksyon ay naturalesa ng kapitalis- 
mo. Paano mabili ang mga produktong ito? Dn 
kailangan ng kapital na magpalawak, abutin ang mga lugar na 
hindi pa niya napasok at Ta ibenta ang kanyang labis na 
produkto. Sa madaling sabi, kailangan ng pala ng ba- 
gong merkado. Subalit ganap ng napasok ng kapital ang mun- 

o noong unang bahagi ng 20 siglo. Katunayan, sa ganito ding 
panahod sinakop ng imperyalistang Amerika ang Pilipinas. At 

ung nasakop na ng kapitalismo ang isang bansa o lugar, sa 
ayaw o sa gusto ng mananakop, obligadong hawaan niya ng 
kanyang abanteng sistema ang sinakop na bansa. Ito ang nang- 
yari sa Pilipinas: naging isang kapitalistang bansa na. 


Halos 70 taon mula ng sinakop ng Amerika ang Pilipinas, 
hindi na kaya ng huli na bilhin pa ang sobrang produktong 
paing sa una at sa ibang abanteng mga bansa. vina bog ang 

sis at nagkaroon ng pandaigdigang resesyon noong 1970s. 


Ano ang solusyon ng kapitalismo sa krisis noong 1970s, sa 
kawalang kapasidad ng mga bansa sa ikatlong daigdig na bilhin 
ang mga produktong palu sa unang daigdig? Ito ay sa pama- 
magitan ng pagpapautang. Ngayon, paano magpautang ang mga 
bangko kung wala na silang pondo dahil dineklara na ngang 
hindi na bayaran ang mga utang sa nakaraan at magsimula sa 
"panibagong yugto" ang mundo sa ilalim ng kapital! Higit sa 
lahat, paano aandar ang mga pabrika ng kapitalista kung hindi 
sila mangungutang? Saan sila kukuha ng pera para pambili ng 
hilaw na materyales, makinarya at iba pa?.... Hindi na makalig- 
tas ang kapitalismo sa kanyang krisis sa utang! At lalunang 
imposibleng kanselahin niya ang trilyong dolyares na utang ng 
kapitalistang mundo dahil nagkahulugan ito ng kagyat na ka- 
matayan ng sistema. At huwag tayong aasa na kusang papa- 
tayin ng burgesya ang kanyang sistema. 


Nasa hindi na maiwasang tuloy-tuloy na pagbulusok ang 
kapitalismo. Tiyak na kung saan ito patungo: sa kanyang 
pagbagsak. Kung kailan, hindi natin alam. Ang tiyak, nasa 
proseso na ng pagbagsak ang sistema sa kasalukuyan. 


Mga tanong: Kung tiyak na babagsak ang bulok na sistema, 
ibig sabihin tiyak na rin ang paglitaw ng komunistang lipunan 
at ang gawin na lang ng masang anakpawis ay magtiis at 
hintayin ang pagdating ng komunismo? Kung ang krisis sa 
utang ay nagsimula pa noong 1970s bakit hindi pa bumagsak 
ang kapitalismo hanggang ngayon? 


Ang sagot sa mga tanong na ito ay masisilip natin mismo sa 
mga "prediksyon" ng mga unang marxista mula pa noong 19 
siglo. Ganun pa man, hindi ibig sabihin na hindi na natin ara- 
ling mabuti ang kasalukuyang ebolusyon ng krisis ng kapital 
para masilip natin kung ano ang hinaharap. Ang sigurado, im- 
posible ng mareporma ang kapitalismo at gawin itong makatao. 


Awtomatik bang papalit ang komunismo kung babagsak 
ang kapitalismo dahil sa kanyang internal na mga kontra- 
diksyon? 


Matindi ang debate dito noong huling bahagi ng 19 siglo at 
maagang bahagi ng 20 siglo sa loob ng marxistang kilusan, 
artikular sa sinulat ni Rosa Luxemburg na "Akumulasyon ng 
apital" kung saan ditalyado niyang hinimay ang ebolusyon ng 
kapitalismo mula 19 siglo at 2 "iglo hanggang umabot ito sa 
kanyang inper pal An yugto[á]. inabi ni Tu innare a ba 
bagsak ang kapitalismo kung aabot na ito sa yugto na hindi na 
siya makapagpalawak pa ng bagong lugar na hindi-pa- 
Papalu nE sistema. Tinuligsa ito ng ibang mga marxista 
dahil tanging ang uring proletaryado lamang ang dudurog sa 
kapital. Ganun din naman r tindig ni Luxemburg: kailangang 
ibagsak ng uring proletaryado ang kapitalismo para maitayo 
ang komunismo. At “yan din ang tindig ng mga marxista hang- 
gang ngayon. 
Subalit ang pagsusuring babagsak ang sistema dahil sa kanyang 
panlodb. na mga kondigen ay nanatiling may kabuluhan. 
Cup sapitin may posibilidad na babagsak ang sistema sa kabila 
ng kawalan ng kapasidad ng proletaryado na ibagsak ito. Ano 
ang mangyari sa ganitong sitwasyon? 


Sinabi ng Manipesto ng Komunista na posibleng parehong ma- 
durog ang naglalabanang mga uri. Si Engels ay minsan nagsabi 
din na "sosyalismo o barbarismo". Maaring kapwa madurog 
ang burgesya at proletaryado, ang papalit ay hindi komunismo 
kundi walang hanggang kaguluhan at barbarismo, kung saan 
kapwa ang uring kapitalista at uring manggagawa ay hindi na 
makontrol ang sitwasyon ayon sa kanilang makauring layunin. 
Ito ang isa sa posibleng mangyari kung hindi mawasak ng mu- 
lat at organisadong proletaryado ang pandaigdigang kapitalis- 
mo. 


Bakit hindi pa bumagsak ang sistema ngayon? 


NG pagbagsak ng sistema ay hindi rin nangangahulugang 
big ang hihinto ang buhay politika at ekonomiya ng lipunan. 

alang ganyang pangyayari sa kasaysayan ng lipunan. At ga- 
nun din sa kapitalismo. Ang maranasan ng sangkatauhan ay 
walang hanggang mas malalang mga kaguluhan, gutom, kahira- 
pan, mabilis na pagkasira ng kalikasan at matinding kalamidad, 
at digmaan, pagkabulok ng kultura at moralidad ng buong 
lipunan[5]. 


Sa kasalukuyan, ang nasaksihan natin ay ang mga kongkretong 
manipestasyon na nasa yugto ang sistema na babagsak ito. Pero 
hindi rin dapat maliitin ang nalalabi pang mga maniobra ng 


7 


burgesya upang panatilihing buhay ang naghihingalong pasy- 
ente. Ang tiyak, mamamatay din ang pasyente. 


Ang bawat maniobra ng burgesya ay temporaryo lamang subalit 
pana ng patindi ang epekto sa uring manggagawa at Popu- 
asyon. Ang mga epektong ito ay dalawa ang ibubunga: Una, 
mamulat sa sarili ang uri, organisahin nila ang kanilang sarili at 
ibagsak ang sistema. Ikalawa, mawalan ng tiwala sa sarili ang 
uri, makaramdam ng matinding demoralisasyon at kawalan ng 
kapangyarihan, at mangingibabaw ang "bawat isa para sa 
kanyang sarili" at "bawat isa laban sa isa't-isa". 


Sa kasaysayan ng makauring pakikibaka, may mga panahon na 
nakaramdam ng kawalan ng tiwala sa sarili ang uri: Noong na- 
mayagpag ang Stalinismo sa loob ng 50 taon. Muli lamang 
e a ang proletaryado noong hu ing bahagi ng 1960s na 
sinindihan ng manggagawang Pranses - 1968 ng Mayo. Muli na 
namang nademoralisa ang uri ng bumagsak ang imperyalistang 
USSR at bloke nito sa Silanagan noong 1990s dahil na rin sa 
popem ne onon at Kaliwa na "sosyalistang kampo ang 
loke ng USSR". Muling bumangon ang militansya ng inter- 
nasyunal na proletaryado noong 2003 hanggang ngayon. 


Subalit nanatili ang "alas" ng burgesya sa loob ng kilusang pag- 
gawa - unyonismo, parliyamentarismo, gerilya-ismo, nasyunal- 
ismo at demokrasya - na ang tanging layunin ay hindi durugin 
ang kapital kundi repormahin lamang. Ang alas na ito ang pa- 
laging nagbibigay ng demoralisasyon sa uri dahil matapos ang 
mga "tagumpay" nila sa pamamagitan ng "alas" ng burgesya, ay 
t a rin silang pinagsamantalahan at pinahirapan ng 
apital| 6 |. 


Sa pangkalahatan, nanatiling lumalaban ang uring manggagawa 
sa mga atake ng kapital. Makikita natin ito sa iba't-ibang mala- 
wakang pagkilos ng uri sa iba't-ibang bahagi ng mundo laluna 
mula noong 2003. Pero maliit na minorya pa lamang, bagamat 
dumarami na, ang naniwalang kailangan at posible ng ibagsak 
ang sistema at itayo ang komunistang lipunan. Nanatiling dom- 
inante pa rin ang burges na ideolohiya sa loob ng militanteng 
hanay ng manggagawa laluna ang kaisipang "kailangan muna 
dumaan sa burges-demokratikong yugto" ang atrasadong 
kapitalistang mga bansa bago ang sosyalismo: "kailangang 
paan ang lahat ng porma ng pakikibaka, kabilang na ang mga 
urges na porma" para mamulat ang uri. 


Kaya kailangang muling ipaalala sa malawak na masa ang kara- 
nasan at mga aral mula sa kanilang kasaysayan sa panahon ng 
imperyalismo kung ano ang nangyari sa mga pakikibakang 
dumaan sa "burges-demokratikon yugto" at sa paggamit sa 
mga burges na porma ng pakikibaka": unyonismo, parliyamen- 
tarismo, terorismo at gerilya-ismo. 


Kongklusyon 


Ang krisis sa kasalukuyan ay hindi simpleng krisis sa utang o 
krisis pigsnsyak Ito ay manipestasyon lamang at kongkretisasy- 
on ng kawalang solusyon sa krisis sa sobrang pro uksyon ng 
kapital. Hindi na kayang bilhin ng sistema ang kanyang labis- 
labis na produkto at wala na itong makitang mga lugar na hindi 
pa integrado sa pandaigdigang kapitalistang pamilihan. Hindi na 
kayang bayaran ng mundo ng kapital ang utang nito at hindi na 
ito makaiwas sa ibayong pankin anne sang ilusyon ag pag- 
iisip na maaring iiral ang nani ismo na walang utang. At ha- 
e Eeee krisis sa sobrang produksyon, hindi maglaho 
ang krisis sa utang sa panahon ng imperyalismo. 


Hindi na pagreporma sa sistema ang daan para wasakin ito, gaya 

ng obhetibong realidad noong 19 siglo. Ang tanging daan sa 

panahon ng dekadenteng kapitalismo ay wasakin ito sa pama- 

magitan ng sosyalistang rebolusyon at diktadura n proletaryado. 

Ang pagpipilian ng uring manggagawa at masang anakpawis ay 

malaya na lamang: Sosyalismo o Tuluyang Pagkawasak ng 
undo. 


Ang kabuluhan ng mga kagyat, depensiba at pang-ekonomiyang 
pakikibaka ng uring manggagawa ay maging daan ito para 
makita nila na wala ng maaasahan sa sistema at sa mga pam- 
po institusyon nito. Para mapaatras kahit temporaryo 
amang ang mga atake ng estado at kaaway sa uri, ang tanging 
araan sa kasalukuyan ay ang malawakang packa aisa ng 
uong masang anakpawis sa mga pakikibaka sa lansangan at 
pangmasang welga hindi sa mga taktikang unyonismo, parliya- 
mentarismo at gerilya-ismo. 


At ang binhi para dito ay ang mga asembliya na itatayo mismo 


ng masang anakpawis; mga asembliya[7] na pinakita sa kasalu- 

yan ng masang anakpawis sa Espanya laban sa panghihigpit 
ng kanilang R ane gobyerno; mga asembliya kung saan 
malayang nagdiskusyon at debate ang libu-libo o daang libong 
masa na lumahok sa pakikibaka para suriin ang sitwasyon at 
ilatag ang mga hakbangin laban sa mga atake ng kapitalismong 
malapit ng mamamatay. Ang mga binhing ito ay kailangang 
payabungin ng minoryang[8] lumitaw at umunlad sa pakikibaka 
mismo. 


M3, Agosto 30, 2011 





[1] Sa 2010 ang Pilipinas ang ika-36 pinakamalaking eksporter 
papuntang Amerika. Noong 2010 bumili ang Amerika ng mga 
rodukton, galing ng Pilipinas na nagkahalaga n USS8:0 
bilyon (1759, na pagtaas) sa 2009, at tumaas ng 4046 mula 


El Sumambulat nga ang krisis sa utang sa mga abanteng bansa 
aluna sa Amerika. 
General Government Debt as a Percentage of GDP - Source: 
Bank of International Settlements 
3] Noong 1983 ang dayuhang utang ng Pilipinas ay USS24.4 
i e Sa loob ng halos 30 taon ay halos tumaas ito ng mahigit 
o. 


4] Mas ditalyado at komprehensibo ang "Akumulasyon ng 
apital" sa pag-aaral sa imperyalismo kaysa kay Lenin, sa 
Kanyang "Imperyalismo: Huling Yugto ng Kapitalismo". 
pl as makikita ang kabulukan ng sistemang nasa yugto na ng 
anyang pagbagsak sa kabulukan ng nagingibabaw na kultura 
at moralidad ng Dalan. At ang mga manipestasyon nito ay 
makikita natin sa hanay ng kabataan - droga, gangs, riots at 
mga katulad. Sa madaling sabi, ang lumpenisasyon ng lipunan 
na mabilis na HaHa UNA Ya ahit sa hanay ng masang 


[o] Sa a Ca parng Dabangai g katangian" 
2007 2010 2011 (est) 
Germany 65% 82% 85% 
Portugal 71% 91% 97% 
Ireland 28% 81% 93% 
Italy 112% 127% 130% 
Greece 104% 123% 130% 
Spain 42% 68% 74% 
Japan 167% 197% 204% 


United Kingdom 47% 83% 94% 


United States 62% 92% 100% 

a labis na pinagsamantalahan ng mga a lonn ng estado sa 
hina, Vietnam, North Korea, ng dating bloke ng USSR, at iba 

pang "sosyalistang" bansa ang uring manggagawa para maka- 

mit ang "pambansang industriyalisasyon". Sa ngalan ng pam- 

bansang kaunlaran ay ginawang alipin ang proletaryado ng mga 


partidong siyang magdadala sa kanila sa "paraiso ng sosyalis- 
m " 


o", 

[7] Noong 1980-81, tatlumpung(30) taon na ang nakaraan, nag- 
tayo din ng mga asembliya ang mga manggagawang Polish 
upang labanan ang mga atake ng stalinistang partido at mga 
unyon nito sa kanilang pamumuhay. 
[8] Ang ibig sabihin ng minorya ay ang seksyon ng uring 
ABER HINA na namulat dahil sa kanilang karanasan mismo sa 
pakikibaka na ang unyonismo, parliyamentarismo, gerilya- 
1smo, terorismo, nasyunalismo, demokrasya at iba pang burges 
na ideolohiya ay ganap ng balakid sa pag-unlad at sa aktwal ay 
naging katulong ng burgesya upang ilihis at pahinain ang prole- 
taryong pakikibaka. 


Mga protesta ng Occupy Wall Street: 
Ang kapitalistang Sistema Mismo Ang Kaaway 


Walang duda na sinusundan ng mga mambabasa ang mga kaga- 
Y WAL OWS). 


rapan sa kilusang OCCUP L STREET (O! Mula 
kalagitnaan ng Setyembre, inokupahan ng libu-libong nag- 
protesta ang Zuccotfi Park sa sentro ng Manhattan, ilang kalye 


mula sa Wall Street. Ang mga protesta ay kumalat ngayon sa 
daan-daang syudad ng Hilagang Amerika. Libu-libo ang lu- 
mahok sa mga okupasyon, demonstrasyon at pare alabang 
asembliya kung saan pinakita ang antas ng pag-organisa sa sarili 
at direktang partisipasyon sa pampulitikang aktibidad na hindi 
nakita sa US sa loob ng ilang dekada. Ang pinagsamantalahan 
at galit na populasyon ay nagsalita na, pinakita ang galit sa 
kasamaan ng kapitalismo. Ang internasyunal na epekto ng OWS 
sa buong mundo ay hindi dapat maliitin: naganap ang mga 
protesta sa halos lahat ng mga sentro ng pandaigdigang kapital- 
1smo, binandila ang mga is opan at pagkadismaya na umalin- 
gawngaw sa buong Uropa at Hilagang Aprika. 


Subalit, ang kinabukasan ng kilusan ay parang walang kati- 
yakan. Habang marami sa mga nagprotesta ang nangakong 
ipagpatuloy ang okupasyon, mas lumilinaw na ang inisyal na 
ispontanyong enerhiya ng kilusan ay bumaba, habang an 

kanyang pundasyon na mga pangkalahatang asembliya GAS 
ay lalupang natransporma tungo sa pasibong tagasunod sa mga 
“working-groups” at mga “komite,” karamihan sa mga ito ay 
dominado ng mga propesyunal na aktibista, kaliwa, atbp. 
Nagbago-bago pa ang sitwasyon, pero tingin namin ay umabot 
na ito sa antas na pwede ng makakuha ng panimulang pagtatasa 
na anyag kahulugan at tukuyin ang kanyang mga kalakasan at 

ahinaan. 


Lumahok ang IKT sa mga pagkilos sa New York, kung saan 
maraming militante at simpatisador ang ilang beses na pumunta 
sa Zuccotti Park para makipag-usap sa mga nag-okupa at lu- 
mahok sa GAs. Nagpadala bin ng ulat sa amin ang ibang mga 
simpatisador ng IKT sa kanilang karanasan sa mga kilusang ito 
sa kani-kanilang mga syudad. Isang mAg talakayan din 
ang naganap sa aming website's discussion forum.[1] Ang artik- 
ulong ito ay kontribusyon sa debate, at hinikayat namin ang 
mga mambabasa na lumahok sa diskusyon. 


Paano labanan ang, mga atake ng api aimo: Ang 
pakikibaka para makita ang makauring landas 


Unang-una kailangang kilalanin natin na ang pinagmulan ng 
kasalukuyang kilusang okupasyon ay katulad sa lahat na mga 
malawakang panlipunang pag-alsa na nasaksihan natin sa buong 
2011. Mula sa mga kilusan sa Tunisia at Egypt hanggang sa 
aglitaw ng mga indignados sa Spain, sa mga okupasyon sa 
srael at sa mga mobilisasyon laban sa paghihigpit at pagbuwag 
sa mga unyon sa Wisconsin at ibang mga syudad, sa pa kadis- 
maya at desperasyon ng uring manggagawa—partikular ang 
henerasyon ng kabataan na matinding tinamaan ng kawalang 
trabaho.[2] 


Kaya nakita natin ang kaugnayan sa pagitan ng OWS at sa 
lumalakas na pagtutol ng uring manggagawa laban sa mga atake 
ng kapitalismo sa internasyunal na saklaw. Malinaw na ang 
OWS ay hindi isang Pampanga TE para ilihis o kupuin 
ang makauring pakikibaka. Kabaliktaran, ito ang pinakahuli sa 
mga serye ng pagkilos, kalakhan ay ini-organisa sa pamamagi- 
tan ng internet at social media—labas sa mga unyon at opisyal 
na mga pampulitikang partido - sa pamamagitan nito ay 
naghahanap ang uring manggagawa ng paraan para malabanan 
ang malawakang mga atake ng kapital sa yugto ng kanyang 
makasaysayang krisis. Kilalanin natin ang kilusan bilang tanda 
na ang proletaryado sa Hilagang Amerika ay hindi ganap na 
natalo at tutol sa walang hanggang pagdurusa sa mga atake ng 
kapitalismo. Ganun pa man, kailangang kilalanin din natin na 
iba't-ibang mga tendensya ang kumikilos sa loob ng kilusan, na 
iba't-ibang tendensya ang paglaban. Ang dominanteng tenden- 
sya ay malakas ang repormistang pananaw, ang proletaryong 
tendensya ay masyadong nahirapan para ilugar ang makauring 
direksyon sa pakikibaka. 


Ipagtanggol ang independyenteng mga pangkalahatang 
asembliya 


Malamang ang pinaka-posistibong aspeto ng mga protestang 


OWS ay ang paglitaw ng mga Pangkalahatang Asembliya (GA) 
bilang independyenteng mga organo ng kilusan na mas abante 
kaysa mga mobilisasyon sa Wisconsin, sa kabila ng kanyang 
ispontanyidad ay madaling nakontrol ng mga unyon at kaliwa 
ng Democratic Party.[3] Ang paglitaw ng mga GAs sa OWS ay 
kumakatawan ng pagpapatuloy sa mga kilusan ng Spain, France 
at iba pang lugar, at malinaw na palatandaan at pruweba sa ka- 
pasidad ng uring manggagawa na kontrolin ang kanyang 
pakikibaka at matuto sa mga pangyayari sa ibang bahagi ng 
mundo. Katunayan, ang internasyunalisasyon ng GAs bilang 
porma ng pakikibaka ang isa sa pinakamatingkad na katangian 
ng kasalukuyang yugto ng makauring pakikibaka. Ang GAs, 
higit sa lahat, ay pagtatangka ng uring manggagawa na depensa- 
han ang kanyang awtonomiya sa AA ng poao 
sa buong kilusan sa pagpapasya at pagtiyak ng pinakamalawak 


at pinakamalalim na posibleng talakayan sa loob ng uri. 


Pero sa kabila ng kanilang kahalagahan sa kilusan, malinaw na 
ang mga GAs ng OWS ay hindi gumagana na walang konsider- 
ableng distorsyon at manipulasyon mula sa mga propesyunal na 
aktibista at kaliwa na siyang may kontrol sa kalakhan ng mga 
iba't-ibang working-groups at komite na dapat responsable sa 
mga GAs. Ang bigat nito ay nakatulong para mas lalupang ma- 
HAO panatilihin ang bukas na diskusyon at naging hadlang 
para sa bukas na diskusyon na palawakin ang kilusan agpa? sa 
HA IDARYON para abutin ang buong uring manggagawa. Ang ki- 
lusang 15M sa Spain ay naharap din sa katulad na mga prob- 
lema [d] 


Sa unang bahagi ng okupasyon, bilang tugon sa pangungulit ng 
media na dapat may layunin at kahi mean ang kilusan, isang 
komite ng rensa ang binuo para sa publikasyon ng dyurnal na 
OCCUP WALI STREET. Isa sa aming mga kasama ay naka- 
lahok sa GA ng tinalakay ang unang isyu ng dyurnal---na nauna 
ng pinamigay sa media ng komite ng presnsa. Galit ang dom- 
inanteng sentimyento ng GA dahil inilathala at pinamigay ang 
dyurnal sa media kung saan ang laman ay hindi umaayon sa 
pangkalahatang konsesus ng kilusan, pero tila sumasalamin sa 
isang pat na pampulitikang pananaw. Napagpasyahan na 
tanggalin ang taong responsable sa produksyon at pamahagi ng 
dyurnal sa komite ng prensa. Ito ay Dani ng kapangyarihan 
ng GA na igiit ang, anyang awtoridad sa mga omite at work- 
ing groups. Ang binhi ng “karaparatan ng kagyat na pagtang- 
gal”. Ang nagkasalang membro ng komite ng prensa ay tina- 
tanggal dahil sa pagmamalabis ng kanyang tungkulin. 


Subalit, sa GA pagkatapos ng ilang linggo---sa bisperas ng ban- 
ta ni Mayor Bloomberg na paalisin ang mga nag-okupa mula sa 
Zuccotti Park---nakita ng aming kasama ang kaibang sitwasyon. 
Habang papalapit ang ebiksyon, wala ng makabuluhang 
diskusyon sa GA. Mayoriya ng GA ay natali sa mga ulat mula 
sa mga working-groups at komite na walang diskusyon. Ang 
tanging diskusyon aa a an ng mga tagapangasiwa ng G 
ay ang panukala ni Manhattan borough President na limitahan 
ang PAP AA ng mga drummers ng dalawang oras. Sa GA na 
ito hindi tinalakay ang isyu ng hinaharap ng kilusan. Hindi nito 
kinukonsidera ang usapin kung paano paunlarin ang estratehiya 
at taktika pan mapalawak = kilusan lagpas sa kanyang kasa- 
uan imitasyon at halos katiyakan ng paglaho nito sa Zuc- 
cotti Park. 


Sa GA na ito, isa sa aming mga kasama ay nagtangkang 
magpanukala sa mga nag-okupa na tingnan ang kinabukasan sa 
pamamagitan ng pag-abot lagpas sa hangganan ng parke tungo 
sa uring manggagawa sa syudad, kung saan makatanggap sila 
ng mainit na pagsalubong. Sinabihan ang aming kasama na ang 
interbensyon ay wala sa paksang limitahan ang pagtambol at 
ang paglimite sa oras ng interbensyon (na agarang pinagpasya- 
han ng mga tagapangasiwa ng isang minuto). Isa pang ma 
ang inihapag ng 1sang partisipante na bumuo ng Lola elegasy- 
on para magsalita sa mga estudyante sa maraming kolehiyo at 
unibersidad. Tinanggihan din ang kanyang panukala, dahil 
marami sa mga nagprotesta ay walang interes na palawakin ang 
kilusan at kung ang mga estudyante ay nais suportahan ang ki- 
lusan dapat pumunta sila sa Zuccotti Park. 


Paano natin ipaliwanag ang tendensya na dahan-dahang na- 
kontrol ng mga working groups, komite at tagapangasiwa ang 


9 


kilusan sa pagdaan ng panahon? 
Ang peligro ng anti-politika 


An kilusang OWS sa simula pa lang ay may katangian ng “anti 
-politikal” na siyang dahilan ng kawalan ng diskusyon, hadlang 
sa pulang magkasalungat na mga 1deya at pag-unlad ng 
makauring a Ito ang naging dahilan para makapag- 
salita sa loob ng kilusan ang mga kaliwa, pampulitikang perso- 
nahe at politika na iba't-iba ang kulay, at ilarawan ng media ang 
kilisang OWS bilang nasa unang yugto ng “Left-Wing Tea Par- 
ty.” [5 


Ang marling pagtutol ng OWS na pag-usapan ang mag layunin 
at kahilingan, na sa aming tingin nagpakita ng pangkalahatang 
pagtutol sa usapin ng kapangyarihan, ay problema para sa mga 
rebolusyonaryo. Paano natin unawain ang penomenon na ito, na 
makita din sa ibang mga kilusan? Tingin namin ito ang mga 
salik sa OWS: 


Ang patuloy na bigat ng ideolohikal na kampanya ng 
burgesya na patay na ang komunismo 


Habang totoo na karamihan sa panlipunang pwersang nasa likod 
ng mga kilusang ito ay henerasyon ng kabataan, karamihan sa 
kanila ay pinanganak matapos bumagsak ang Stalinismo sa 
1989, nanatili ang totoong takot ng uring manggagawa na pag- 
usapan ang komunismo. Habang nasa proseso ang rehabilitasy- 
on ni Marx sa kanyang kritik sa kapitalismo, nandun pa rin ang 
takot na maiugnay sa sistema na marami ang patuloy na naniwa- 
lang “naisapraktika na at nabigo” at salungat sa layuning kamtin 
ang layunin ng pandaigdigang “tunay na demokrasya.” Habang 
maraming nakikitang mga palatandaan at islogan sa mga 
okupasyon na sinipi mula kay Marx na hindi na epektibo ang 
kapitalismo, nanatili ang kabuuang kalituhan kung ano ang 
ipapalit dito. Sa kabilang banda, ang matagalang perspektiba ay 
ang bigat ng “bangungot sa nakaraan na nagpahina at hu- 
madlang sa mga naghahanap ng tunay na laman ng komunismo, 
para sa panibagong nuling pagsuri sa kinabukasan ng lipunan. 


Pangingibabaw ng henerasyon ng kabataan 


Sa panglalahatan ang mga uana ito ay binubuo ng henera- 
syon ng kabataang ma aa agamat ang nakakatandang 
mpa manggagawa na an tado ng malawakang pagkawala ng 
trabaho na nangyari sa U.S. mula 2008 ay kalahok din sa mga 
kilusang ito, ang pwersang HaT sa mga protesta ay 
mga manggagawa edad 20s at 30s, karamihan ay edukado, pero 
karamihan ay walang permanente, tiyak na trabaho sa kanilang 
buhay. Sila ang pinaka-apektado ng malawakan at matagalang 
kawalan ng trabaho ngayon sa ekonomiya ng US. Konti lang 
ang may karanasan sa pabrika maliban sa mababaw na paraan. 
Ang kanilang katangian ay hindi nakabatay sa pagawaan o ng 
kategoriya ng kanilang trabaho. Habang ang ganitong sosyolo- 
hikal na katangian ang dahilan na mas bukas sila sa abstra tong 
malawak na pakikiisa, nagkahulugan din ito ng kakulangan ng 
karanasan sa pakikibaka sa pagtatagol ng kanilang kabuhayan at 
kalagayan ng trabaho sa arana an ng pagbuo 8 ng 
ispisipikong mga kahilingan at layunin. Dahil sa kalakhan hiwa- 
lay sa proseso ng produksyon, walang natirang kongkreton 

dapat ipagtanggol maliban sa kanilang dignidad bilang tao! 
Kaya hindi masyadine lulaha ang pangangailangan ng 
ispisipikong mga kahilingan at layunin. Sa mundo na walang 
tunay na kinabukasan, hindi nakapagtataka na ang henerasyon 
ng kabataan ay may kahirapan sa kongkretong pag-iisip kung 
paano paunlarin ang pakikibaka para sa kinabukasan. Kaya 
nakulong ang kilusan sa proseso ng selebrasyon, sa mga 
okupasyon mismo, naging isang komunidad ang Ha lugar ng 
okupasyon, at sa Hang kaso ay naging tirahan na.[56] Isa pang 
aspeto na hindi pwedeng balewalain ay ang bigat ng post- 
modernist political discourse, partikular sa mga nakadaan sa 
sistema ng unibersidad ng US, na nagtutuo ng kawalang tiwala 
at pagtakwil sa “tradisyunal” na makauring politika. 


Batay dito, hindi tayo “aasa na ang bata ay maging matanda". 
Ang pag-iral ng mga pangkalahatang asembliya ay tagumpay na 
mismo, at ang mga ito ay naging paaralan ng kabataan para 
paunlarin ang kanilang karanasan at matuto paano labanan ang 
mga pwersa ng kaliwa ng burgesya. Lahat ng ito ay mahalaga 
para sa darating na mga pakikibaka. 


Ang partikularidad sa konteksto ng Amerika 


Mahigpit pa rin ang pa 


a akulong ng OWS sa konteksto ng ka- 
saysayan at politika ng 


.S. at halos walang deklarasyon sa in- 


ternasyunal na ugat ng krisis at panlipunang kilusan sa ibang 
bansa. Patuloy na nangibabaw ang paniwala ng kilusan na ang 
mga malaking problemang kinakaharap ng mundo ay dahil sa 
hindi makataong katangian ng mga bangkero sa Wall Street, na 
tinulungan at pinalakas ng mga pampulitikang partido ng U.S. 
Ang pagtanggal sa mga regulasyon hinggil sa inter-aksyon ng 
komersyal at pamuhunan ng mga bangko, ang madayang 
pagpapatakbo ng bulang real estate, ang lumalaking impluwen- 
sya ng pera Db Higa korporasyon sa kampanyang politikal ng 

S., ang malaking agwat sa pagitan ng pinakamayamang isang 
pon yonn ng populasyon at sa malaking mayoriya, ang katoto- 

anan na ang bilyun-bilyong dolyar na sobrang pera ng Wall 
Street ay ayaw nitong muling ipuhunan sa ekonomiya ng 
Amerika, ang pangunahing mga hinaing ng kilusan. Dagdag pa, 
ang pagkilala na ang pangunahing problema ay “hindi 
kontrolado na kapital ng pinansya” ay e manatili ang 
ilusyon na hindi makasarili ang burges na estado ng U.S. 


Malinaw, ang anti-politikal na aktitud ng kilusang OWS ay nag- 
silbi para nag ng parang ito na lumampas sa proseso mismo at 
sa huli ay nagsilbi lamang para lilitaw ang pampulitikang domi- 
nasyon na kinatatakutan nito. Duha magsilbi itong maka- 
pangyarihang aral sa mga kilusan sa. Hoa Habang tama na 
ang kilusan ay magduda sa mga nais magsalita para sa kanya, 
ang uring manggagawa ay hindi umiiwas sa bukas na diskusyon 
at komprontasyon ng mga ideya. Ang proseso ng polarisasyon, 
ng pagbuo ng kongkretong mga layunin at kahilingan---gaano 
man kahirap--ay hindi maiwasan, kung nais ng kilusan na su- 
mulong. Sa huli, ang kilusan na dominado ng maraming halu- 
halong mga ideya (“lahat ng mga kahilingan ay parehong ma- 
katarungan”) ay nagtitiyak lamang na ang mananaig ay ang mga 
kahilingang katanggap-tanggap sa, burgesya. g mga 
layuninng muling kontrolin ang kapitalismo, na buhisan ang 
H a at buwagin ang pagkatali ng NG ng korporasyon 
sa elektoral na proseso ay mga kahalintulad din na mga layunin 
ng maraming paksyon ng burger yang Amerikano! Hindi ba pa- 
rang nagkataon na gusto ni Obama na ang magbayad sa 
kanyang planong agbibigay ng trabaho ay ang buhis ng mga 
milyonaryo? Malaking risgo na ang pangunahing mga paksyon 
ng burgesya ay madala ang kilusan sa direksyon na nagsisilbi sa 
kanilang pansariling interes sa kanyang pa gma na pakiki- 
tunggali sa pagbangon ng Kanan. Subalit, sa huling pagususri, 
ang ganap na kawalang kapasidad ng burgesya na solusyonan 
ang kanyang mortal na krisis ang dudurog sa ilusyon ng 
“American Dream”, at mapalitan ng pag-iral ng bangungot sa 
ilalim ng kapitalismo. 


Tanging ang uring HANBLAHAWA lamang ang makapagbigay ng 
magandang bukas sa sangkatauhan 


Sa lahat ng kanyang mga kahinaan, kailangang kilalanin natin 
na ang mahalagang mga aral ng tapa rotestang OWS ay la- 
upang ag-unlad ng makauring pakikibaka. Ang paglitaw ng 
mga s--malamang sa unang pagkakataon sa nagdaang mga 
dekada sa Hilagang Amerika--ay kumakatawan ng malaking 
hakbang pasulong para sa uring manggagawa habang naghahan- 
ap paano paunlarin ang pakikibaka lagpas sa kontrol ng unyon 
at kaliwa ng burgesya. Subalit, iginiit namin na ang kilusan na 
natali lang sa kanyang sarili sa halip na maghahanap ng paraan 
para palawakin ang pakikibaka sa buong uri ay tiva ang 
pagkatalo, ang kabiguan man ay dahil sa panunupil, demorali- 
sasyon o sa kalaunan ay makontrol ng kaliwa ng burgesya. Sa 
Pa sitwasyon ng makauring pakikibaka, naharap tayo 
sa bas alagayan na MAA ng uring manggagawa na wala 
masyadong karanasan sa kolektibong paggawa ang siyang pina- 
ka-militante. Sa kabilang banda, ang mga Pia may karanasan 
sa konp rong pakikibaka sa pagtatanggol ng kanilang kabuha- 
yan at kalagayan sa trabaho ay nanatiling dis-oryentado ng mga 
atake ng kapitalismo at hindi sigurado kung paano lalaban. 
Marami ang natutuwa dahil may trabaho pa at nanahimik dahil 
sa bigat ng opensiba ng kapitalismo sa kanilang kabuhayan at 
kalagayan sa trabaho. 


Dagag pa, sa U.S., ang malakas na kampanya ng Kanan Upang 
durugin ang mga unyon ay mayroong epekto sa muling pagban- 
gon ng unyon bilang tagapagtanggol sa mata ng mga manggaga- 
wa sa isang antas, at lalupang nagbigay dis-oryentasyon sa isang 
sektor ng uring manggagawa. [7] atunayan, ang sektor na ito 
ng uring man gagawa na lumahok sa kilusang OWS, ay sa kala- 

an nasa ilalim ng bandila ng unyon, pero sistimatikong 
gumagalaw ang unyon ma ihiwalay ang Kaane men membro 
sa mga nag-okupa, hindi para sumama sa kanila! Nasa pakikiba- 
ka ng uring manggagawa para ipagtanggol ang kanilang 
kabuhayan at kondisyon sa kabaho. sa lugar kung saan gumaga- 


10 


wa mismo ang lipunan ng produkto para sa sarili, lilitaw ang 
mga organo na tunay na magpatupad ng transisyon tungo sa 
lipunan ng nagkakaisang gumagawa ng produkto --ang 
konseho ng manggagawa. Dito makita ang katotohanan na ang 
kapitalismo ay hindi na makapagbigay ng matagalang mga re- 
porma, dahil ang pakikibaka ng uring manggagawa para ipag- 
manl ang kabuhayan at kalagayan sa trabaho ay laging 
dinidiskaril ng patuloy na pang-ekonomiyang krisis. Nasa 
produksyon makita ng uring manggagawa ang katotohanan na 
me lipunan ng tao ngayon ay uunlad lang sa pandaigdigang 
saklaw. 


Hindi namin minamaliit na naharap sa napakahirap na sitwasy- 
on ang lahat ng sektor ng uring a sa pach hanip ng 
makauring landas at pagpapaunlad ng kapasyahang labanan an 
mga atake ng kapitalismo. Sa unang punto, tingin namin nanatil- 
ing nakulong ang kilusang OWS sa burges na daan; subalit, sa 
huling punto napakahalaga na makita kung paano makontrol ng 
uring manggagawa ang kanyang sariling pakikibaka. 


Internationalism, 10/19/2011. 


1] Tingan ang dito ang thread on our forum. 
Tingan an gaming artikulo dito on the indignado movement 





ere. 

[B] Bagamat kabaliktaran sa Wisconsin, kung saan sa isan, 
oe ay Panawaran ng pangkalahatang welga sa buong syudad, 
inakatawan ng OWS ang mas maliit na “malawakang” mobi- 
lisasyon, na makita sa bag-as ng mga nagprotesta at ng mga 


hindi regular na lumahok. . 


[4] Tingnan ang aming artikulong “Real Democracy Now!”: A 
dictatorship against the mass assemblies 
[5] Tingnan Peter Beinhart, “Occupy Protests” Seismic Effects” 
para sa pahayag kung paano tiningnan ng kaliwa ng burgesya na 
ang OWS ay maaring magamit bilang baseng suporta sa kandi- 
datura ni Obama bilang pangulo. : . 
[el Sa loob ng ilang Iinggo, nag-ulat ang media ng maraming 
aso ng kabataang umalis sa kanilang trabaho na mababa ang 
sahod o huminto sa pag-aaral para lumahok sa mga okupasyon. 
[7] Tingan ang aming artikulo on the recent Verizon strike. 








Hindi na uubra ang paisa-isa at kanya-kanyang laban ng 
manggagawa para epektibong maipagtanggol ang sariling 
interes sa mga atake ng kapital. Ang epektibong pakikibaka 


ay malawakan, maramihan at koordinadong mga pagkilos sa 


lansangan. Ang epektibong pakikibaka ay laging iligal para sa 
mga kapitalista at gobyerno. 





Repormismo at legalismo 
hadlang sa pagsulong ng 
proletaryong pakikibaka 


Welga: Epektibong sandata ng uring manggagawa 


Ang welga ay epektibong sandata ng proletaryado laban sa pang 
-aapi at pagsasamantala ng kapitalismo. Hindi ito “huling 
sandata' matapos magamit ang iba pang “legal' na porma ng 
pagkilos. 


Mula pa noong 19 siglo hanggang ngayon ang sandatang ito ay 
nanatiling epektibo para mapaatras ang atake ng kapital sa 

abuhayan ng manggagawa. Mula noon hanggang ngayon ang 
epektibong welga ay yaong hindi sumusunod sa anti-welgang 
batas ng gobyerno. Ang kaibahan lang ng welga ngayon ay 
kailangan na itong malawakan at hindi aisa-isa. Ang paisa- 
isang welga ay angkop lamang sa panahon na sumusulong pa 
ang sistema pero hindi na sa panahon na nasa permanenteng 
krisis na ito. Tayo ngayon ay nasa panahon na nasa perma- 
nenteng krisis na ang kapitalismo. 


Pero ayon sa PALEA ang welga ay ‘last recourse' ng manggaga- 
wa. Hindi lang ang unyon ng PALEA ang may ganitong 
paanan kundi halos lahat ng mga unyon kabilang na ang 

U. Bahagi ng pananaw na “last recourse' ay ang pagsunod sa 
proseso ng batas ng estado para makapagwelga. 


Kaya naman ang epektibong welga noong Setyembre 27 ay 
masasabing huli na kaysa “premature'. 


Ang legalismo at repormismo ng KMU]1] at PALEA[2] sa 
pakikibaka laban sa kontraktwalisasyon 


Sinabayan ng KMU ang laban ng a r i ng PAL ng intra 
-unyong kompetisyon. Pagkatapos pumutok ang welga ng 
manggagawa ng PAL noong Setyembre 27 ay sunod-sunod 

agad ang pampublikong pahayag ng KMU laban sa liderato ng 
PALEA na kontrolado ng kanyang katunggaling Partido ng 


Manggagawa (PM). 


Malinaw na ang nasa likod ng kritisismo ng KMU, bagamat ilan 
dito ay balido, ay nakabatay sa sektaryanismo at pansariling 
interes na maagaw ang liderato ng PALEA. Ang layunin ng 
KMU e ory ng mga unyonista ang kanilang kasalu- 
kuyang liderato at palitan ng mga lider na membro ng KMU o 
kaya alyado nila. 


Ang mayor na pagkakamali ng PALEA ay ang pangunahing pag 
-asa nito sa estado at legal na pakikibaka. Ang pahayag ng id 
erato ng PALEA noong Oktubre 2 ay nanindigan pa rin sa legal- 
ismo at repormismo: 


PAL workers willing to return to ease disruptions 

By Nancy C. Carvajal, Philip C. Tubeza 

Philippine Daily Inquirer 

3:21 am | Sunday, October 2nd, 2011 

We will go back to work while WAEIT the Supreme Court to 
rule that outsourcing is illegal, Bong Palad, Palea secretary 
general, told the Philippine Daily Inquirer. If the court declares 


otherwise, then we will abide by the law and comply with the 
third employee agreement. (amin ang pagdidiin). 





.... PAL does not have to choose between saving the jobs of 
2,600 Palea members and the remaining 5,000 employees 
since it is not in danger of bankruptcy, "Rivera said.(amin ang 
pagdidiin). 


Walang pag-alinlangang susundin ng PALEA ang desisyon ng 
Korte Suprema, ang isa sa pinakamatibay na haligi ng estadong 
kapitalismo sa bansa. Sa ikalawang sipi naman, malinaw na 
tatangapin pala heu ayon ang outsourcing kung nasa peligro ng 

agkalugi ang PAL. Ang mga pahayag na ito ay taliwas sa rebo- 
lusyonaryong linya ng uring manggagawa sa buong mundo nga- 

on hinggil sa krisis ng kapitalismo: HINDI KAMI MAG- 

AKRIPISYO PARA ISALBA ANG KAPITALISMO MULA 
SA KANYANG KRISIS! 


11 


Ipokrito ang kritisismo ng KMU dahil legalista din ang linya 
nito.Binanatan nito ang Setyembre 27 welga ng PALEA dahil 
bulnerable na matanggal sa trabaho ang mga lumahok. Ang 
ibig sabihin dahil "iligal" ang welga. Giniit ng KMU na dapat 
sa Oktubre 1 ang welga. Kahit anong araw ilunsad ang epek- 
tibong welga tiyak ideklarang iligal ito ng BobyerG. asahol 
pa, nais ng na pe muna sa "publiko" (management 
ng PAL at gobyerno) ng kailan iputok ang welga. Nalantad 
dito ang pananabotaheng taktika ng KMU sa usaping welga at 
ang le alista nitong pamamaraan: BAGO MAGWELGA ANG 
NGGAGAWA TIYAKIN MUNA NITO NA NAKAHAN- 
DA ANG URING KAPITALISTA AT ESTADO! 


Tuloy-tuloy at palawakin ang welga laban sa kon- 
traktwalisasyon![3] 


Parehong ayaw banggitin at nais itago ng KMU at PALEA na 
ang epektibong solusyon para malabanan ang kontraktwalisasy- 
on ay suwayin ang anti-welgang mga batas ng estado sa pama- 
magitan ng Pa at paghahanda para sa isang malawak- 
Pn na lalahukan hindi lang ng mga manggagawa ng 
PAL. Ang KMU ay walang interes na maglunsad ng simpati- 
yang welga bilang suporta sa manggagawa ng PAL, ganun din 
ang Partido ng Manggagawa at iba pan. T sentrong unyon at 
pederasyon na nagpahayag ng "suporta" sa laban. 


Bakit? Dahil kapwa takot ang KMU at PALEA na labagin ang 
anti-manggagawang batas ng estado. 


Sa pamumuno Hp alla isang araw lang nangyari dah weld 
kung saan epektibong naparalisa nito ang operasyon ng kapital- 
ista. Ang sumunod na mga pagkilos ay e orotesta na 
lang at wala ng epekto sa operasyon ng PAL, maliban sa 
puntong nasa adjustment stage ang P management sa 
pagpapakilos ng kanyang pumalit na contractual workers na 
wala pang kasanayan at kaalaman sa operasyon. Pero hindi rin 
ito magtatagal at maka-adjust din ang kapitalista laluna kung 
hindi totohanin ng PALEA na magwelga ulit. At pinaka- 
masaklap pa ay todo tanggi ang PALEA na ang inilunsad nila 
noong Setyembre 27 ay isang welga dahil takot ito sa kasong 
iligalidad ng welga. 


Ang puna ng KMU sa PALEA ay pangunahing nakabatay na 
a at matanggal ang mga manggagawa at may 
agyo." 


Kailan ba hindi risgo na makasuhan, mabilanggo, mawalan ng 
trabaho o mapatay ang mga manggagawang lumalaban sa . pag- 
sasamantala at pang-aapi ng uring kapitalista at gobyerno? 
Kailan ba ang welga hindi "nakakadisturbo" sa isang bahagi ng 
populasyon? Anong araw ba na hindi ideklara ng gobyerno na 
iligal ang isang epektibong welga? Ano naman ang kaugnayan 
ng bagyo sa welga? Dahil ba nakansela ang maraming flights 
sa panahon ng bagyo? Kahit walang welga kung may malakas 
na bagyo tiyak kanselado ang mga flights![4] 


Ang tunggalian ng uri ay laging risgo para sa uring manggaga- 
wa, sa kanyang kabuhayan at buhay mismo dahil ang kala an 
nito ay naghaharing uri at gobyerno. Ang epektibong welga ay 
laging "iligal" at "kriminal" para sa kapitalistang estado. 


Dahil sa sektaryanismo at matinding adhikaing maagaw ang 
liderato ng PALEA ay hindi napansin ng KMU ang nagkabuhol 
-buhol niyang argumento at nalantad ameng ang kanyan re- 
pormismo at legalismo katulad ng kanyang katunggaling Par- 
tido ng Mangggwa. 


May pag-asa bang manalo ang pakikibaka ng mga manggaga- 
wa ng PAL laban sa tanggalan at kontraktwalisasyon? 


Sa kasalukuyang krisis ng pandaigdigang kapitalismo ang tang- 
ing epektibong paraan ng paglaban sa mga atake ng kapital ay 
malawakang welga na lalahukan ng mas maraming manggaga- 
wa sa iba't-ibang pabrika hindi lang sa pambansang saklaw 
kundi laluna sa pandaigdigang saklaw. 


Kung makumbinsi ng mga manggagawa ng PAL ang ibang 
mga mangggagawa sa ibang mga pabrika na maglunsad ng mga 
simpatiyang welga laban sa kontraktwalisasyon malaki ang 
posibilidad na mapaatras nito ang plano ng uring a a at 
estado. Kung MAGING BANG HINAY na pambansang kilusang 
manggagawa ang pakikibaka laban sa kontraktwalisasyon na 
yayanig sa pasa onomiya at pampulitikang pundasyon ng 
sistema malaki ang tsansang mag-alinlangan ang gobyerno at 
PAL management na tanggalin ang 2,600 regular na manggaga- 
wa at magkaroon ng postibong epekto sa pakikibaka laban sa 


polisiyang kontraktwalisasyon. 


Sa kasalukuyan ay walang pinakitang interes ang liderato ng 
mga unyon na nagpahayag ng "suporta" sa laban ng mga manas 
Biga ng PAL, ito man ay hawak ng TUCP, KMU, PM, BMP 
o APL na maglunsad ng malawakang welga at aan ang anti 
-manggagawang batas ng gobyerno[5]. Kailangang hawakan 
mismo ng mga manggagawa ng PAL ang pagpapasya para 
maabot at makumbinsi ang ibang mga manggagawa at hindi 
aasa sa atas mula sa kanilang mga legalista at repormistang lider 
ng unyon.[6] 


Kung walang mga simpatiyang welga, mangibabaw ang matery- 
al na mga kondisyon ng repormismo at legalismo, na posibleng 
hahantong sa demoralisasyon at kabiguan. 


Ang usapin ng "iligalidad" ng welga ay epektibong ma- 

hadlangan ng malawakang welga. May karanasan ang mangga- 

gawang Pilipino sa mga "iligal" pero malawakang nalan moe 

panahon ng batas militar ng diktadurang Marcos. Mula din 2006 

ay laganap ang mga "iligal" at malawakang welga sa bak bang 

panig ng mundo laluna sa Spain, Greece, UK, France, at Middle 
ast partikular sa Egypt. 


Kailangan lamang muling balikan HA manepapawang Pilipino 
ang magiting na kasaysayan ng pakikibaka ng internasyunal na 
uring manggagawa para manumbalik ang tiwala at kumpyansa 
nito sa sariling an at lakas. Sa pagbabalik-aral sa kara- 
nasan ng uri mahalagang porma ng organisasyon ang mga 
asembliya at demokratikong talakayan na lalahukan ng mas 
a manggagawa kung saan sila mismo ang magpapatak- 
o. 


Manggagawa ng buong mundo, magkaisa! 
M3, Oktubre 4, 2011 


Philippine Airlines Employess Association 
Maari din ang kombinasyon ng mga pormang okupasyon na 
[aganap ngayon sa buong mundo. Doon mismo sa mga piketline 
idaos ang mga okupasyon na lalahukan ng iba't-ibang naghi- 
hirap na sektor ng lipunan, at higit sa lahat gawin ang okupasy- 
on bilang arena ng mga diskusyon at talakayan. Sa ganitong 
paraan inisyal na malagyan ng proletaryong tatak ang okupasy- 
on at hindi maging simpleng multi-sektoral na repormistang 

agtitipon. 

4]" U said PAL workers are in a better position to hold a 
strike today than they were last September 27, when they 
launched protest actions that paralyzed the flag carrier's opera- 
tions." 

..” "The result: workers were denied a better position for hold- 
ing a strike against the massive layoff and PAL 's contractualiza- 
tion via outsourcing scheme. Workers who joined the protests 
were made vulnerable to retrenchment, non-payment of retire- 
ment benefits, and criminal charges - thereby spreading fear 
among other workers," he added." l i 

...”"To make matters worse, the Palea leadership decided to hold 
the protest without prior notice to the public and amidst a raging 
typhoon, thereby alienating the public whose support is crucial 
to the fight's success," Ustarez said." 
(http://kilusangmayouno.org/news/201 1/10/no-strike-amidst- 


HMegal-lockout...) j i 
[5] Kung sakaling mangyari ang simpatiyang welga sa pa- 


mumuno ng mga unyon mas malamang sa antas pamrpopaganda 
lamang ito - isang araw lang - gaya ng nakasanayan na na takti- 
ka ng kaliwa na "national day of protest". Sa pamumuno ng 
unyon titiyakin nito na hindi masyadong mayanig ang ekonomi- 
ya ng kapitalismo dahil dito rin nakasasalay ang buhay ng un- 

onismo. 

6] Sa karanasan ng mga kapatid na wne pana sa Poland 

980-81 at Miners" strike sa Britanya noong kalagitnaan ng 
1980s, nagkaroon ng mga delegasyon at flying pickets ang mga 
welgista upang puntahan at hikayatin ang ang ibang mga mang- 
gagawa sa ibang mga pabrika. Maaring magbuo din ng teams 
ang mga manggagawa ng PAL at sila mismo ang direktang 
mangumbinsi sa ibang mga manggagawa na dumaranas ng hirap 
ng kontraktwalisasyon. 


a Kilusang Mayo Uno 





12 


